Bifröst 

Journal of Social Science 

Volume 2, 2008 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur 
Kristján Óskarsson. 

5-26 

The economic impact of public cultural 
expenditures on creative industries under 
increasing globalization. 

Agúst Einarsson. 

27-46 

íslenskir stjórnendur í norrænum 
samanburði. 

Asta Dís Óladóttir, Ragnheiður 
Jóhannesdóttir. 

47-67 

Offshoring R&D centres to China: the case 
of Novo Nordisk evaluated with the OLI 
and OLMA frameworks. 

Asta Gunnlaug Harðardóttir, Asta Dís 
Óladóttir, Guðrún Marta Jóhannsdóttir. 
68-87 

Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan 
til Evrópu. 

Eirikur Bergmann. 

89 - 103 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar: 
greining á þingræðum í aðdraganda EFTA- 
aðildarinnar 1970. 

Eirikur Bergmann. 

105-123 

Staðsetning landbúnaðar: áhrif spurnar 
eftir landi á framleiðslu svæða. 

Kolfinna Jóhannesdóttir. 

125 - 140 

The relationship between housing prices 
and transport improvements: a comparison 
of metropolitan and rural areas in a large 
but thinly populated European country. 

Vífill Karlsson. 

141 - 166 

Áframhald alþjóðavæðingar 
íslenskra fyrirtækja í samvinnu við 
alþjóðafjármálastofnanir í skugga 
bankakreppu. 

Hilmar Þór Hilmarsson. 

167-178 



BIFROST UNIVERSITY 

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST 



Bifröst Journal of Social Science — Tímarit um félagsvísindi 
Volume 2 — Annað bindi, 2008 


From the editor — Ávarp ritstjóra 3 

Ian Watson 

Articles — Ritrýndar greinar 

Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 5 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur Kristján Óskarsson 

Working papers — Vinnugreinar 

The economic impact of public cultural expenditures on creative industries 27 

under increasing globalization 
Ágúst Einarsson 

íslenskir stjórnendur í norrænum samanburði 47 

Ásta Dís Óladóttir, Ragnheiður Jóhannesdóttir 

Offshoring R&D centres to China: the case of Novo Nordisk evaluated 69 

with the OLI and OLMA frameworks 

Ásta Gunnlaug Harðardóttir, Ásta Dís Óladóttir, Guðrún Marta Jóhannsdóttir 

Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 89 

Eiríkur Bergmann 

Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar: greining á þingræðum í aðdraganda 105 

EFTA-aðildarinnar 1970 
Eiríkur Bergmann 

Staðsetning landbúnaðar: áhrif spurnar eftir landi á framleiðslu svæða 125 

Kolfinna Jóhannesdóttir 

The relationship between housing prices and transport improvements: 141 

a comparison of metropolitan and rural areas in a large but thinly 
populated European country 
Vífill Karlsson 

Policy articles — Þjóðmálagreinar 

Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja í samvinnu við 
alþjóðafjármálastofnanir í skugga bankakreppu 
Hilmar Þór Hilmarsson 


167 



Bifröst Journal ofSocial Science 
Volume 2 (2008) 

Published by Bifröst University, Borgames, Iceland. 

Print ISSN: 1670-7788. 

Online ISSN: 1670-7796 (http://bjss.bifrost.is). 

Tímarit um félagsvísindi 
Annað bindi (2008) 

Gefið út af Háskólanum á Bifröst. 

ISSN: 1670-7788. 

Einnig í rafrænu formi á vefslóðinni 
http://bjss.bifrost.is (ISSN 1670-7796). 

Editor / Ritstjóri 

Ian Watson, Bifröst University 

Editorial Board / Ritnefnd 

Jill Purdy, University of Washington 

Juha Ráikká, University of Turku 

Marina Papanastassiou, Copenhagen Business School 

Sigurður Líndal, Bifröst University 

Þórólfur Þórlindsson, University of Iceland 

Cover design / Hönnun kápu 
Hörður Lárusson 

© 2009 Bifröst University / Háskólinn á Bifröst 

This periodical is published under a Creative Commons Attribution license. Lor more 
information, see http://creativecommons.Org/licenses/by/3.0. You are free to Share — 
that is, to copy, distribute and transmit the work; and to Remix — that is, to adapt the 
work; under the following conditions: 1. Attribution. You must attribute the work, 
including the author, title, journal title, issue and page numbers (but not in any way 
that suggests that they endorse you or your use of the work). 2. Lor any reuse or 
distribution, you must make clear to others the license terms of this work. 3. Any of 
the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. 
4. Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


3 


Editor's Message 

Ian Watson 

My first step as the new editor of the Bifröst Journal ofSocial Science early in 2008 was 
to create a web presence for the journal using Open Journal Systems (OJS). OJS is the 
open-source journal management system developed by the Public Knowledge Project 
at Simon Fraser University in British Columbia. Open-access scholarly publishing is a 
noteworthy trend that is making considerable headway both in Iceland and abroad. 
The journal now uses OJS to manage submissions, editing, and web publication. The 
articles from the first volume of the joumal have been added into the OJS system as 
well. The journal is listed and indexed in the Directory of Open Access Joumals 
(doaj.org). 

The past year has also seen the creation of the journal’s first editorial board, 
consisting of Jill Purdy, Juha Ráikká, Marina Papanastassiou, Sigurður Líndal, and 
Þórólfur Þórlindsson. A number of anonymous peer reviewers assisted in selecting 
articles and helping authors to improve them. Flörður Lárusson designed a new 
cover for the journal. Particular thanks are due as well to Ágúst Einarsson, the rector 
of Bifröst University, for his firm support. 

For 2009, we have revised the format guidelines for the journal, which are 
posted on the website. The new guidelines aim at being flexible, particularly 
regarding citations. Internet publication makes individual articles more important 
than issues. The articles in the journal come from diverse traditions which require 
different citation styles. Consistency within articles has become more important than 
consistency throughout a single journal. 

I have been very pleasantly surprised at how much interest scholars have 
shown in our new journal, both at Bifröst and beyond. Our submission rate has gone 
up steadily, and both the rejection rate (unfortunately) and the quality of the joumal 
(fortunately) have risen correspondingly. We are looking forward to 2009 and we 
encourage you to submit your best work to us. 



4 


r 

Avarp ritstjóra 

Ian Watson 

Fyrsta verk mitt sem ritstjóri Tímarits um félagsvísindi snemma árs 2008 var að búa 
tímaritið til birtingar á vefnum með vefumsjónarkerfinu Open Journal Systems (OJS). 
OJS er umsjónarkerfi tímarita í opnum aðgangi, þróað af Public Knowledge Project 
við Simon Fraser háskólann í Bresku Kólumbíu. Fræðilegri útgáfu í opnum aðgangi 
vex nú fiskur um hrygg, jafnt hér á landi sem erlendis. Tímarit um félagsvísindi notar 
OJS til að sjá um móttöku greina, ritstjóm og útgáfu á vef. Greinum úr fyrsta 
tölublaði tímaritsins 2007 hefur verið bætt inn í OJS kerfið. Tímaritið er skráð og 
lyklað í Directory of Open Access Journals (doaj.org). 

Á síðastliðnu ári tók einnig til starfa fyrsta ritnefnd tímaritsins. Hana skipa Jill 
Purdy, Juha Ráikká, Marina Papanastassiou, Sigurður Líndal og Þórólfur 
Þórlindsson. Fjölmargir ritrýnendur, sem ekki verða nafngreindir hér, aðstoðuðu við 
val greina og ráðgjöf við höfunda. Hörður Lárusson hannaði kápu tímaritsins. Ágústi 
Einarssyni, rektor Háskólans á Bifröst, eru færðar sérstakar þakkir fyrir áhuga og 
stuðning við tímaritið. 

Leiðbeiningar fyrir höfunda sem finna má á vefsíðu tímaritsins hafa verið 
endurskoðaðar fyrir árið 2009. Nýju leiðbeiningamar hafa sveigjanleika að markmiði, 
einkum hvað varðar meðferð heimilda. Útgáfa á internetinu gerir að verkum að 
mikilvægi einstakra greina verður gjaman meira en ákveðinna tölublaða. Greinamar 
í tímaritinu byggja á mismunandi hefðum um heimildaskráningu. Hvað slíkt varðar 
hefur samræmi innan einstakra greina orðið meira virði en samræmi innan tímarits. 

Áhugi fræðimanna við Háskólann á Bifröst og víðar á hinu nýja tímariti okkar 
hefur komið mér ánægjulega á óvart. Fjöldi aðsendra greina hefur aukist jafnt og þétt 
og þar af leiðandi fjöldi birtra greina sem og þeirra sem því miður hefur þurft að 
hafna. Við lítum björtum augum til ársins 2009 og hvetjum fræðimenn til þess að 
senda okkur sitt besta efni. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


5 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 

Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson 

Ágrip: Markmið þessarar greinar er í fyrsta lagi að kanna hvaða skipulagsform 
(skipurit) eru við lýði í íslenskum fyrirtækjum. I öðru lagi er markmiðið að kanna 
áhrif stærðar fyrirtækja og rekstrarumhverfis á skipulag þeirra. Greinin byggir á 
niðurstöðum netkönnunar sem framkvæmd var af Rannsóknar- og þróunarmiðstöð 
Háskólans á Akureyri. Svör bárust frá 222 fyrirtækjum (46% svörun). Niðurstöður 
benda til að stærð fyrirtækjanna hafi mjög mikil áhrif á marga þætti skipulags. Stærri 
fyrirtækin eru formlegri, sérhæfðari og hafa frekar starfslýsingar. Þau hafa einnig oftar 
samþykkt stjórnskipulag, eru skipulögð í anda fléttuskipulags, og hafa þrjú eða fleiri 
stjómþrep. Rekstrarumhverfi fyrirtækja hefur áhrif með þeim hætti að starfaskipulag 
er algengara í stöðugu rekstrarumhverfi og einnig em fyrirtæki í óstöðugu umhverfi 
óformlegri en önnur fyrirtæki. Enginn munur kom fram varðandi skipulag 
framleiðslu- og þjónustufyrirtækja, en þau síðamefndu hafa hærra hlutfall 
háskólamenntaðra starfsmanna. Þörf er á frekari rannsóknum á skipulagi til að efla 
íslenskt atvinnulíf og tryggja varanlegan árangur fyrirtækja. 

Lykilorð: skipulagsform, skipurit, rekstrarumhverfi, Island 

Abstract: The main goal of this article is to investigate the organizational structure of 
Icelandic firms. A secondary goal is to see what influence the size and external 
environment of firms have on their organizational structure. The article is based on an 
Intemet survey which was carried out by the University of Akureyri's Research and 
Development Center. 222 firms responded to the survey (46% response rate). The 
results suggest that the size of firms has great influence on many organizational 
characteristics. Larger firms are more formal and specialized and are more likely to 
use written job descriptions. They are also more likely to have a defined 
organizational structure, to be organized in a matrix stmcture, and to have three or 
more management levels. Firms' extemal environment has an effect as well, in that 
functional stmcture is more common in stable environments, and firms in unstable 
environments are more informal than other firms. There were no differences in the 
organization structure of manufacturing versus service firms, though the latter have a 
higher percentage of university-trained employees. More research in this area would 
contribute to the strength of the Icelandic economy and to enduring success for 
Icelandic firms. 

Keywords: organizational stmcture, organizational chart, extemal environment, 

Iceland 



6 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


1 . Inngangur 

Fyrirtæki og stofnanir styðjast við stjórnskipulag til að ná fram markmiðum og 
stefnu. í stjórnskipulagi er fyrirkomulag aðgerða og vinnuferla formfest, t.d. eru 
boðleiðir skilgreindar sem og tengsl milli manna og deilda. Skipulagið hefur mikla 
þýðingu varðandi árangur fyrirtækja, t.d. að upplýsingar berist hratt um fyrirtækið, 
að ákvarðanir dragist ekki á langinn eða að aðgerðir séu samhæfðar. 

Lítið hefur verið fjallað um skipulag íslenskra fyrirtækja fram að þessu. í þessari 
grein er kynnt rannsókn á skipulagi í íslenskum fyrirtækjum. Markmið hennar er í 
fyrsta lagi að kanna hvaða skipulagsform (skipurit) eru við lýði í íslenskum 
fyrirtækjum. í öðru lagi er markmiðið að kanna áhrif stærðar fyrirtækja og 
rekstrarumhverfis á skipulag þeirra. Til að framfylgja markmiðum rannsóknarinnar 
eru eftirtaldar rannsóknarspurningar settar fram: 

— Hver eru áhrif stærðar fyrirtækja á skipulag þeirra? 

— Eru framleiðslufyrirtæki skipulögð með öðrum hætti en þjónustufyrirtæki? 

— Er rekstrarárangur mismunandi eftir því hvaða skipulag hefur verið valið? 

— Hefur stöðugt/óstöðugt rekstrarumhverfi áhrif á skipulag fyrirtækja? 

Annar hluti greinarinnar fjallar um fræðilega umræðu um skipulagsheildir. 
Þriðji hluti gerir grein fyrir rannsóknaraðferðum, sá fjórði lýsir stjórnendum og 
fyrirtækjum og sá fimmti fjallar um skipulags- og samhengisvídd íslenskra 
fyrirtækja. Stjórnskipulag íslenskra fyrirtækja er heiti næsta hluta greinarinnar, sem 
lýkur á umræðu og lokaorðum. 

2. Fræðileg umræða 

Skipulagsheild, fyrirtæki, stofnun eða félagasamtök, er „félagsleg heild sem er 
markmiðsdrifin, er hörtnuð sem skipulagt og samhæft aðgerðakerfi og er tengd ytra 
umhverfi sínu" (Daft, 2007, bls. 10). Fyrirtæki og stofnanir styðjast við stjórnskipulag 
til að ná fram markmiðum og stefnu. í stjómskipulagi er fyrirkomulag aðgerða og 
vinnuferla formfest, t.d. eru boðleiðir skilgreindar sem og tengsl milli manna og 
deilda. Þá er tekin ákvörðun um hvers konar samræmingarkerfi skipulagið skuli 
byggjast á. í stjórnskipulagi fyrirtækis eru eftirtalin atriði ákveðin (Daft, 2007, bls. 86; 
Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson, 1995, 
bls. 17; Runólfur Smári Steinþórsson, 2003, bls. 48-49): 

— Hvaða valdabrautir og formleg samskipti skuli vera á milli starfsmanna fyrirtækis, 
þ.á.m. stigveldi og stjómunarspönn. 

— Hvaða starfsmenn skuli tilheyra hvaða deildum og hvaða deildaskipting skuli 
vera í fyrirtækinu. 

— Hvaða kerfi, m.a. til upplýsingavinnslu og boðmiðlunar, skuli tryggja árangursrík 
samskipti og samræmingu í starfsemi fyrirtækisins. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


7 


Skipulagslegum sérkennum fyrirtækja og stofnana er vanalega lýst innan 
skipulagsfræða með skipulags- (e. structural dimensions) og samhengisvídd (e. 
contextual dimensions). Skipulagsvídd nær yfir þætti sem lýsa innri einkennum 
skipulagsheilda, svo sem hversu formleg þau eru (skráðar reglur, stefnuskjöl, 
starfslýsingar, skrifleg samskipti, handbækur o.fl.), sérhæfingu viðfangsefna, 
valdaskipan, miðstýringu ákvarðana, hversu vel starfsmenn eru menntaðir, og 
hlutfalli starfsmanna í ólíkum störfum (Daft, 2007). 

Samhengisvíddin er samheiti yfir fyrirtæki í heild sinni, þar á meðal stærð, 
framleiðslutækni, umhverfi, fyrirtækjamenningu og stefnu og markið. Skipulag- og 
samhengisvíddir eru víxlháðar. Þannig hafa rannsóknir leitt í ljós að stór fyrirtæki 
hafa tilhneigingu til að ala af sér skipulagsheildir sem eru mjög formlegar, sérhæfðar 
og staðlaðar (Daft, 2007; Pugh, 1997). Nokkur munur virðist samkvæmt rannsóknum 
vera á stórum framleiðslufyrirtækjum (e. workflow bureaucracy), starfsmanna- 
regluveldi (e. personnel bureaucracy) eins og sjúkrahúsum og skólum þar sem 
margir háskólamenntaðir starfsmenn starfa og fullu regluveldi (e. full bureaucracy). í 
stórum framleiðslufyrirtækjum er mikil sérhæfing, skráðar reglur og stöðlun 
varðandi framleiðsluferlið en lítið á öðrum sviðum. í starfsmannaregluveldi er mikil 
miðstýring og reglustýring á ráðningum og ytri þáttum en lítið eftirlit eða stöðlun í 
daglegum störfum starfsfólks. í alhliða regluveldi er mikil formesta, stöðlun og 
sérhæfing á öllum sviðum rekstrar (Pugh og Hickson, 1976). 

2.1. Stærð fyrirtækja 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að stærð fyrirtækja og stofnana (mælt í fjölda starfsfólks) 
hefur mikil áhrif á skipulag þeirra eins og fyrr segir (Rutherford et al., 2001; Bolman 
og Deal, 2003). Eftir því sem fyrirtæki stækka vex að sama skapi sérhæfing þeirra, 
stöðlun og formleg samskipti. Þau einkennast með öðrum orðum af regluveldi 
(bureaucracy). Pugh and Hickson (1976) telja að skýra megi þá þróun á þann veg að 
þegar fyrirtæki stækki aukist samhæfingarvandi (e. coordination problems) þeirra, 
þar sem starfsfólk þekki ekki hvert annað persónulega. Það kalli á formlegar leiðir til 
samhæfingar, svo sem starfslýsingar, reglur og skriflegar upplýsingar. Eins gerist það 
iðulega á fjölmennum vinnustöðum að svipaðir atburðir gerast síendurtekið - að 
taka á móti nýju starfsfólki, senda reikninga o.fl.. Mikið hagræði felst í því að staðla 
hluti og móta leiðbeinandi reglur. Afleiðing þessa er eins og fyrr segir aukið 
regluveldi. 

2.2. Rekstrarumhverfi fyrirtækja 

Rekstrarumhverfi fyrirtækja hefur margvísleg áhrif á starf og skipulag fyrirtækja. 
Hráefni, fjármagn, upplýsingar og mannauð þurfa fyrirtæki að sækja til umhverfis 
síns, og hvort samkeppni eða fákeppni ríkir á markaði hefur einnig mikil áhrif á 
starfsemi þeirra. Umhverfið getur einnig breyst skyndilega með lagasetningu eða 



8 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


tækninýjungum, eða það tekur hægfara breytingum eins og hjá flestum opinberum 
stofnunum sem ekki búa við samkeppni. Stöndug, rótgróin fyrirtæki búa oft við 
tiltölulega stöðug og fyrirsjáanleg áhrif frá umhverfi sínu. Fyrir vikið treysta þau á 
einfalt og vélrænt skipulag. 

Fyrirtæki sem búa við miklar tæknibreytingar og sveiflur á markaði - svo sem 
tölvu- og fjarskiptafyrirtæki - búa við mun meiri óvissu. Þannig getur ný vara eða 
þjónusta orðið úreld á hálfu ári. Slík óvissa elur af sér meiri sveigjanleika í skipulagi 
(minni stöðlun og sérhæfingu) og flóknara skipulag. Skyndilegar breytingar ala af sér 
þörf fyrir að einstaklingum eða einingum sé falið að minnka áhættu og þannig 
verður skipulagið flóknara sem kallar á aukna þörf fyrir samhæfingu (Bolman og 
Deal, 2003; Burns, 1997). 

2.3. Rekstrarárangur 

Nokkrar rannsóknir innan skipulagsfræða hafa leitt í ljós tengsl milli skipulags, 
tækni, rekstrarumhverfis og rekstrarárangurs. Rannsókn Joan Woodwards (1958) 
leiddi í ljós skýr tengsl á milli framleiðslutækni, skipulags og rekstrarárangurs. Hún 
ályktaði að beshir rekstrarárangur væri þegar góð samsvörun væri á milli 
framleiðslutækni og skipulags fyrirtækja. Þannig taldi hún að skipulag í anda 
vísindalegrar stjórnunar (rík verkaskipting, hátt hlutfall stjórnenda og tæknimanna 
o.fl.) hentaði fyrirtækjum er fjöldaframleiði vöru, en lítil verkaskipting og einföld 
stjórnunarform hentuðu fyrirtækjum með framleiðslu í smáum einingum. Bums og 
Stalker töldu einnig að skýr tengsl væru á milli rekstrarumhverfis, skipulags og 
árangurs (Burns, 1997). Rannsókn þeirra á rafeindaiðnaði í Bretlandi leiddi í ljós að 
farsælast væri að fyrirtæki sem starfa í stöðugu umhverfi styddust við vélrænt 
skipulag (svipað og vísindaleg stjórnun), en fyrirtæki í óstöðugu og breytilegu 
umhverfi ættu að styðjast við lífrænt skipulag (mikill sveigjanleiki, fáar reglur, 
valddreifing). Um síðasttalda skipulagið ritar Burns (1997, bls. 103): 

Lífræn kerfi eru aðlöguð óstöðugum aðstæðum, þegar ný og ókunn vandamál og kröfur 
spretta stöðugt fram [...] Störf missa mikið af formlegum skilgreiningum [...] Ábyrgð og 
hlutverk, og jafnvel aðferðir og vald, verður sífellt að endurskoða í samvinnu við aðra 
þátttakendur í sameiginlegum verkefnum eða lausn sameiginlegra vandamála. Sérhver 
einstaklingur verður að gegna starfi sínu með þekkingu á heildarmarkmiði og aðstæðum 
í fyrirtæki í heild. 

Fyrrgreindar rannsóknir leiða í ljós að árangur fyrirtækja er bestur þegar 
skipulag þeirra tekur mið af annars vegar framleiðslutækni og rekstrarumhverfi hins 
vegar. Þegar óvissa í umhverfi vex ættu fyrirtæki að hafa lífrænt, sveigjanlegt 
skipulag og fjölga deildum til að fást við óvissu. Einnig ættu þau að vera með 
umfangsmikla stefnumótun og framtíðarsýn (Daft, 2007). 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


9 


2.4. Framleiðslu- og þjónustufyrirtæki 

Framleiðslu- og þjónustufyrirtæki eru um margt ólík eins og sjá má í töflu 1. Það 
hefur margvísleg áhrif á skipulag þeirra. Þannig eru þjónustufyrirtæki að öðru jöfnu 
í nánari tengslum við neytendur en framleiðslufyrirtæki; þau eru minni og dreifðari 
um landsvæði til að geta nálgast neytendur sem eru þátttakendur í framleiðsluferlinu 
eins og fyrr segir. Fleiri aðilar koma einnig að ákvörðunum í þjónustufyrirtækjum og 
minni stöðlun og formfesta ríkir innan þeirra en framleiðslufyrirtækja. Starfsfólk 
þjónustufyrirtækja er auk þess betur menntað en starfslið framleiðslufyrirtækja og 
meira er lagt upp úr persónulegum tengslum í stað tæknilegra þátta (Daft, 2007; 
Pugh, 1997). 


Tafla 1. Einkenni framleiðslu- og þjónustufyrirtækja. 


Framleiðslufyrirtæki 


Þjónustufyrirtæki 


Áþreifanleg afurð 
Birgðaframleiðsla til neyslu síðar 
Vélvædd framleiðsla 
Lítil þátttaka neytenda 
Stöðluð vara 
Auðvelt að mæla gæði 


Óáþreifanleg afurð 

Neysla og framleiðsla fer saman 

Vinnuafls- og þekkingarfrek 

Mikil þátttaka neytenda 

Sniðin að þörfum neytenda 

Skynjuð gæði sem erfitt er að mæla 


Heimildir: Grönroos (1990, bls. 28-29) og Daft (2007, bls. 412). 


Eitt megineinkenni þjónustustarfsemi er að hún er óáþreifanleg og tengist oft 
huglægu mati viðskiptavinar um gæði, reynslu, áreiðanleika o.fl. í mörgum tilvikum 
byggist hún einnig á upplýsingum og þekkingu ólíkt því sem gerist í efnislegri 
framleiðslu afurða. Annað einkenni þjónustu er að framleiðandi og neytandi hittast 
augliti til auglitis þar sem þjónustu er neytt samtímis og hún er reidd afhendi. 

Sjúklingur fer t.d. til læknis vegna veikinda og nemandi og kennari hittast í 
kennslustofunni. í framleiðslufyrirtæki er birgðaframleiðsla til neyslu síðar. Þriðja 
einkenni þjónustunnar er að neytandinn er að vissu marki þátttakandi í framleiðslunni. Af 
þessum sökum er erfitt að safna þjónushi á lager, t.d. er ekki hægt að selja auð sæti í 
flugvél daginn eftir að flugvél flýgur til tiltekins áfangastaðar. Undantekning frá 
óáþreifanleika þjónustunnar er e.t.v. gagnabankar þar sem upplýsingum er safnað á 
einn stað og neytandi gehir fengið aðgang eftir þörfum. í framleiðslufyrirtækjum eru 
framleiðsluvörur settar á lager til neyslu síðar. Fjórða einkennið er að þjónusta er í 
mun ríkari mæli en framleiðsla afurða sniðin að þörfum neytandans og hún er að öðru 
jöfnu mjög vinnuaflsfrek þar sem um persónulega þjónustu eða flókin ferli er að ræða í 
samanburði við vöruframleiðslu. Jafnframt má nefna að traust og hollusta 
viðskiptavina þjónustufyrirtækja beinast að einstaklingum, t.d. lækni eða sálfræðingi, 
en að fyrirtæki í heild eða vörumerki í vöruframleiðslu. Loks er þess að geta að 
þjónusta leiðir sjaldan til eignarhalds á áþreifanlegum afurðum, eins og þegar við 
kaupum tæki, bíl eða aðrar vörur. Við eignumst ekki neina afurð þegar við fljúgum 




10 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


með flugfélagi, heldur komumst við á milli áfangastaða; hið sama á við um 
millifærslu á milli bankareikninga, fjárhæðin var til staðar fyrir millifærsluna og 
þannig má áfram telja. Hins vegar eignumst við þær vörur sem við greiðum fyrir í 
verslunum (Grönroos, 1990; Daft, 2007). 

2.5. Skipulagsform 

Margvíslegt stjómskipulag stendur fyrirtækjum til boða og eru megindrættir þeirra 
dregnir upp í skipuriti. Helstu skipulagsformin eru starfaskipulag (e. functional 
structure), afurðaskipulag (e. divisional structure), svæðisskipulag (e. geographical 
struchire) og fléttuskipulag (e. matrix structure). Hér er ekki tóm til að fjalla ítarlega 
um einkenni þessara skipulagsforma í löngu máli en helstu einkenni eru þessi (Daft, 
2007; Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson, 
1995): 

I starfaskipulagi er störfum sem eru sambærileg innan fyrirtækis raðað saman í 
viðeigandi deildir, t.d. að öll framleiðsla á sér eingöngu stað í framleiðsludeild. Þau 
störf sem flokkuð eru undir sömu deild lúta sama yfirstjórnanda. Áhersla er lögð á 
markmið deilda eða starfseininga. Þetta skipulag hentar best í litlum eða 
meðalstórum fyrirtækjum sem framleiða tiltölulega fáar afurðir. Helsti kostur þessa 
skipulags er stærðarhagkvæmni og það krefst stöðugs starfsumhverfis sem 
einkennist af lítilli óvissu. Meðal veikleika þessa skipulags má nefna takmarkaða 
samræmingu milli eininga, það bregst hægt við ytri breytingum í umhverfi og 
ákvarðanir geta verið seinvirkar þar sem ákvarðanir leita til æðshi stjórnenda. 

Afurðaskipulag dregur nafn sitt af því að það er grundvallað á þeim afurðum 
sem fyrirtækið framleiðir eða þeirri þjónustu sem það veitir. Helstu einkenni þessa 
skipulags eru að um hverja afurð eða vöru er mynduð sérstök rekstrareining sem 
inniheldur alla þá aðgerðaþætti sem nauðsynlegir eru til að framleiða afurðina. 
Áherslan er á vörulínur. Slíkt fyrirkomulag er algengt í stórum fyrirtækjum sem 
framleiða margar vörutegundir. Kaupfélögin eru dæmi um slíkt skipulag en þau 
höfðu sérstakar rekstrareiningar um mjólkurafurðir, kjötvörur, verslun o.fl. Helsti 
kostur afurðaskipulagsins er mikil aðlögunarhæfni þar sem það er vel sýnilegt 
viðskiptavinum og getur vel tekist á við breytilegt umhverfi. Helstu ókostir þessa 
skipulags er að það eyðir stærðarhagkvæmni innan fyrirtækja og erfitt getur verið að 
samþætta og staðla á milli vörulína. 

Svæðisskipulag er algengast í stórum fyrirtækjum og því svipar mjög til 
afurðaskipulagsins og eru kostirnir svipaðir. Svæðisskipulag á vel við þegar fyrirtæki 
vilja samræma starfsemi sjálfstæðra rekstrareininga og dótturfyrirtækja sem starfa á 
tilteknum svæðum. 

Fléttuskipulag felst í því að nýta samtímis kosti starfa- og afurðaskipulags. Það 
sem einkennir það öðru fremur er að starfa- og afurðaskipulagið er notað jöfnum 
höndum þannig að valdabrautir fléttast. Forsendur fyrir notkun fléttuskipulags eru 
að umhverfið kalli á bæði nýsköpun og stærðarhagkvæmni þannig að nýta þurfi 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


11 


takmarkaðar auðlindir fyrirtækja. Skipulagið er helst notað í meðalstórum 
fyrirtækjum með fáar vörulínur. Það miðar að því að auðvelda öll samskipti og 
samræmingu innan fyrirtækisins til að gera því kleift að mæta ólíkum kröfum 
umhverfisins. Þetta skipulag hentar best í flóknu og síbreytilegu umhverfi. Helsti 
vandi fléttuskipulags er að starfsmönnum finnst þeir hafa tvo yfirmenn, fundir geta 
verið margir og starfsmenn verða að geta unnið vel saman. 

Samkvæmt skipulagskenningum þurfa stjórnendur að velja það stjómskipulag 
sem hentar best fyrir fyrirtæki eða stofnun í samræmi við rekstrarumhverfi, 
framleiðslutækni, fjölda starfsmanna o.fl. 

3. Rannsóknaraðferðir 

Spurningalistakönnun var valin í rannsókninni. Helsta ástæðan var að þannig yrði 
auðveldara að ná til stjórnenda en að taka símaviðtal við þá. Einnig hafði það áhrif á 
val rannsóknaraðferðar að endurtaka fyrri könnun frá árinu 2004 sem var netkönnun 
(sjá Inga Rúnar Eðvarðsson, 2006). Slík aðferð býður upp á ódýra og einfalda leið til 
að afla gagna og felur í sér kosti spurningalistakannana. Helshi ókostir slíkra aðferða 
eru að úrtakslistar eru ekki aðgengilegir og því er erfitt að velja fyrirtæki, þær krefjast 
aðgangs að neti og tæknileg vandamál geta komið upp á við framkvæmd 
könnunarinnar (Malhrota og Birks, 2003). 

Könnunin hófst 21. nóvember 2007 og henni lauk 18. desember sama ár. 
Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri sá um framkvæmd hennar. Sendur var 
spurningalisti til forstöðumanna fyrirtækja og stofnana eða staðgengla þeirra sem 
viðhengi í tölvupósti. Outcome-forritið var notað til að halda utan um gögnin og taka 
saman frumniðurstöður en gögnin voru unnin frekar í SPSS-forriti. ítrekun um 
þátttöku og spurningalisti var sendur fjórum sinnum til fólksins í úrtakinu til að auka 
svörun. Ekki var heitið neinum verðlaunum fyrir þátttöku. 

Sú ákvörðun að senda spumingalista með tölvupósti getur falið í sér hættu á 
skekkju, svo sem að ungir, vel menntaðir stjórnendur í stærri fyrirtækjum svari frekar 
en aðrir stjómendur. Svo reyndist ekki vera hvað stærð fyrirtækja varðar, þar sem 
60% stjórnenda í könnuninni stýrðu fyrirtækjum með færri en 20 starfsmönnum. Af 
þeim stjómendum sem svöruðu höfðu 57,8% lokið háskólanámi og meðalaldur 
þeirra var 46,2 ár. Þar sem upplýsingar liggja ekki fyrir um menntun og aldur 
íslenskra stjórnenda er erfitt að meta svörun út frá þeim forsendum. 

Upprunalegur þýðislisti innihélt 5031 fyrirtæki og stofnanir. Hann var fenginn 
frá Ríkisskattstjóra og var valinn þannig að á listanum væru fyrirtæki með fimm 
starfsmenn eða fleiri á launaskrá árið 2006 sem skiluðu inn launamiðum fyrir átta 
milljónir eða hærri upphæð. 1 Þess var einnig óskað að helmingur fyrirtækja kæmi af 

1 Val á stærð fyrirtækja í úrtaki miðaðist við að fá þversnið af íslenskum fyrirtækjum, en ekki 
einungis þeim stærstu eins og flestar rannsóknir á fyrirtækjum hér á landi hafa einblínt á. Neðri 
mörk voru dregin við fimm starfsmenn þar sem lítið sem ekkert reynir á skipulega stjómun eða 
skipulag í fyrirtækjum með færri starfsmenn. 



12 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


höfuðborgarsvæði, 25% af Eyjafjarðarsvæði og afgangurinn annars staðar af landinu, 
þannig að mögulegt væri bera saman fyrirtæki miðað við staðsetningu þeirra á 
landinu. Rannsakendur ákváðu að fella brott fyrirtæki í nokkrum greinum þar sem 
reynir lítið á stjórnun og skipulag þar sem um fáa starfsmenn, eða mikla 
sjálfboðavinnu er vanalega að ræða. Þessar greinar eru landbúnaður (búrekstur), 2 
landbúnaðarráðunautar, dvalarheimili aldraðra og heimili fyrir fatlaða, starfsemi 
stjórnmálaflokka og kirkjur og trúfélög. Eftir stóðu þá 4846 fyrirtæki og stofnanir á 
þýðislistanum. Af þýðislistanum voru síðan valin 890 fyrirtæki og stofnanir í úrtak 
með fyrrgreinda landfræðilega skiptingu í huga. Því næst var leitað að netföngum á 
heimasíðum eða á já.is. Þannig fengust upplýsingar um 537 netföng sem var 
endanlegt úrtak. Landfræðileg dreifing fyrirtækja á netfangalistanum endurspeglaði 
mjög vel upprunalegt þýði. 

Svör bárust frá 222 fyrirtækjum, tvö voru hætt rekstri og óvirk netföng voru 54. 
Það þýðir að svörun var 46,1%. Takmörkuð svörun er velþekkt vandamál í 
spurningalistakönnunum. Aaker, Kumar og Kay rita t.d. (2001, bls. 226): „Á því 
leikur enginn vafi að vandinn við lágt svarhlutfall einkennir spurningalistakannanir. 
Ef maður sendir einfaldlega spurningalista til venjulegs slembiúrtaks án viðeigandi 
áminninga, er líklegt að svörun verði innan við 20%. " Vandinn er oftar meiri í 
fyrirtækjakönnunum þar sem tímaskortur og álag dregur úr svörun. Netkannanir 
juku svarhlutfall í fyrstu upp í 50-60% en það hefur lækkað niður í 25-30% þegar 
nýjungabragurinn hefur horfið með aukinni notkun slíkra kannana (Bums og Bush, 
2003). í því ljósi er 46% svörun góð og endurspeglar hún mjög vel þýðið. 

Er dreifing þeirra sem ekki svöruðu eins og þeirra sem svöruðu? Eins og fram 
kemur hér að aftan hafa þátttakendur í könnuninni eftirtalin sérkenni í samanburði 
við tölur frá Hagstofu íslands um íslensk fyrirtæki almennt árið 2006: Þeir stýra 
fyrirtækjum með fleiri en 20 starfsmenn í meira mæli en almennt gerist (frávik 35,9 
prósentustig); fleiri koma úr einkahlutafélögum en öðmm rekstrarformum (frávik 
32,3 prósentustig), og tiltölulega færri stýra fyrirtækjum í þjónustu en meðaltal segir 
til um (frávik 18,4 prósentustig). Niðurstöður verður að túlka með það í huga. 

Spurningalistinn innihélt 44 spurningar. Hann var að mestu smíð þeirra sem 
stóðu að rannsókninni en stuðst var við aðra spurningalista um stjórnunaraðferðir 
(líkan Herseys og Blanchards, 1988), þekkingarstjómun (sjá KPMG Consulting, 1999; 
Lim og Ahed, 2000) og árangursmælingar (sjá Nilsson og Kald, 2002). 
Spurningalistinn var forprófaður í nokkrum fyrirtækjum og lagfærður lítillega í 
kjölfar þess. Spurningalistanum var skipt upp í bakgrunnsupplýsingar, skipulag og 
stjómun, mannauðsstjórnun, þjónustustjómun, gæðastjórnun, þekkingarstjórnun og 
stefnumótun. Fjöldi svarmöguleika í hverri spurningu var frá einum (t.d. að skrá 
aldur sinn), þremur (já/nei/veit ekki) upp í 14 svarmöguleika (t.d. hvaða ávinning 
fyrirtæki hafi af þekkingarstjórnum). í nokkrum spurningum var heimilt að merkja 
við fleiri en eitt svar. í flestum spumingunum var stuðst við nafna- eða röðunarskala 

2 Kjötvinnsla og sláturhús eru í úrtaki og flokkast til iðnaðar. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


13 


sem aðeins heimila að reikna út fjölda, tíðni og að nota krosstöflur. Spumingar um 
skipulag byggðu flestar á fjögurra flokka Likert-skala. í spurningum um aldur, 
starfsaldur, fjölda starfsmanna og veltu var stuðst við millibils- og hlutfallslega skala 
þar sem flóknari tölfræði er möguleg. Við tölfræðilega úrvinnslu var algengast að 
reikna út fjölda og tíðni en krosstöflur voru oftast gerðar um tengsl skipulags við 
stærð og þá starfsgrein sem viðkomandi fyrirtæki starfar í, auk menntunar 
stjómenda. P-gildi og kí-kvaðrat var jafnframt reiknað út. Til að skera úr um 
marktækni milli hópa (t.d. fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni) var 
stuðst við tveggja hlutfalla próf. 3 

Hér verður aðeins gerð grein fyrir þeim hluta spurningalistans sem fjallar um 
skipulag fyrirtækja. 

4. Fyrirtæki og stjórnendur 

Eins og fyrr segir bárust svör frá 222 fyrirtækjum. Liðlega helmingur þeirra (53,5%) 
er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu, 22,3% eru á Akureyri og nágrenni og önnur 
fyrirtæki dreifðust um landið. Það endurspeglar úrtakið vel sem var valið með land- 
fræðilega dreifingu í huga, þ.e. að um helmingur væri staðsettur á 
höfuðborgarsvæðinu og að 25% væru frá Akureyri og nágrenni þannig að mögulegt 
væri að greina fyrirtæki þar sérstaklega. Helsta skekkjan í könnuninni er að 
hlutfallslega fleiri stjórnendur á höfuðborgarsvæðinu svara henni en stjómendur 
annars staðar á landinu, einkanlega á Akureyri og nágrenni. 

Fyrirtækin sem tóku þátt í könnuninni höfðu 59 starfsmenn að meðaltali á 
launaskrá árið 2006. 4 Um 44% fyrirtækjanna hafði 10 starfsmenn eða færri, 60% 
fyrirtækjanna var með 20 starfsmenn eða færri og 92% þeirra hafði 100 starfsmenn 
eða færri. Eins og áður hefur komið fram eru fyrirtækin í könnuninni nokkru stærri 
en skrá yfir stærð íslenskra fyrirtækja hjá Hagstofu íslands gefur til kynna (Hagstofa 
íslands, 2008a). 

Velta fyrirtækjanna árið 2006 var 706 milljónir að meðaltali (frá 1,6 milljónum 
upp í 18 milljarða); 25% fyrirtækjanna höfðu 62 milljónir í veltu eða minna, 50% 
fyrirtækja höfðu 132 milljónir eða minni veltu, og um 19% höfðu veltu sem var meiri 
en 700 milljónir. 

Karlstjórnendur voru 79,5% svarenda og 20,5% konur. Það er nokkru fleiri 
kvenstjórnendur en meðal 100 stærstu fyrirtækja á íslandi 2007 (14%), en nokkru 
minna en meðal Evrópulanda þar sem gögn frá Eurostat sýna að konur voru 32% 


Pí-Pi 

z= , = 

3 Formúlan er: pþlOO — p x ) p 2 (l00— p 2 ) 

K «i n 2 

4 Eitt fyrirtæki skar sig úr og var með 4600 starfsmenn. Þegar það er tekið út úr útreikningum lækkar 
meðaltalið í 37,6 starfsmenn. 



14 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


stjómenda árið 2004. Athygli vekur að hlutfall kvenstjómenda er undir meðallagi á 
Norðurlöndum (Holst, 2006; Rannsóknarsetur vinnuréttar og jafnréttismála, 2007). 

Af þeim stjórnendum sem svöruðu könnuninni höfðu 57,9% lokið háskólanámi, 
37,0% höfðu framhaldsskóla- og iðnmenntun og 5,1% svarenda höfðu eingöngu lokið 
grunnskólanámi. Meðalaldur svarenda var 46,2 ár (sá yngsti 24 ára og sá elsti 68 ára). 
Meðalstarfsaldur í núverandi fyrirtæki var 9,8 ár. 

Algengasta rekstrarform fyrirtækja í könnuninni voru einkahlutafélög (ehf.), 
67,9% fyrirtækjanna voru skráð með þeim hætti. Því næst komu almennings- 
hlutafélög eða 13,7% fyrirtækja í könnuninni, 5,6% svarfyrirtækja voru fyrirtæki ríkis 
eða sveitarfélaga og annars konar rekstrarformi tilheyrðu samtals 12,8% 
fyrirtækjanna. Ef mið er tekið af flokkun Hagstofunnar á fyrirtækjum eftir 
rekstrarformi er ljóst að svörin em skekkt þar sem hlutfallslega flest fyrirtæki sem 
svöruðu könnuninni eru hlutafélög. í skrá Hagstofunnar voru hlutafélög 
(almennings- og einkahlutafélög) 49,5% og félagasamtök og sjálfseignarstofnanir 
fylgja þar fast á eftir með 37,4% hlutdeild (Hagstofa íslands, 2008b). 



Mynd 1. Skipting svarfyrirtækja á atvinnugreinar. 

Loks er þess að geta að um 4,7% fyrirtækja í könnuninni störfuðu í frumvinnslu 
(landbúnaði eða sjávarútvegi) 5 , 27,9% í iðnaði og úrvinnslu, 60% í þjónustu af ýmsu 
tagi og 7,4% fyrirtækja voru í öðrum ótilgreindum rekstri (sjá mynd 1). Ef skipting 
fyrirtækja á atvinnugreinar er borin saman við skiptingu Hagstofunnar á fjölda 
fyrirtækja og félaga eftir atvinnugreinum 2006 kemur í ljós að frumvinnslufyrirtæki 
voru 4,4% fyrirtækja og félaga, iðnfyrirtæki 12,8% og þjónustufyrirtæki 78,5% af 
heildarfjölda (Hagstofa íslands, 2008c). Þjónustufyrirtæki hafa því minni svörun en 
aðrar atvinnugreinar miðað við heildarþýði. 


5 Vert er að minna á að landbúnaðarfyrirtæki voru felld úr úrtaki eins og fram hefur komið. 


Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


15 


Á þessu stigi liggja fyrir sérkenni fyrirtækjanna og þeirra stjómenda sem 
svöruðu könnuninni og því er ekki úr vegi að kynna þær niðurstöður sem snúa að 
skipulagi íslenskra fyrirtækja. 

5. Skipulags- og samhengisvídd íslenskra fyrirtækja 

í könnuninni voru stjórnendur spurðir út í nokkra þætti skipulagsvíddar. Spurt var 
um hversu formleg skipulagsheildin sé, sérhæfingu viðfangsefna, starfslýsingar og 
háskólamennhm starfsmanna. 

Hversu formleg skipulagsheild er vísar til skráðra reglna, samskipta og 
starfslýsinga. Við spumingunni „Hversu formlegt er fyrirtækið/stofnunin?" bárust 
215 svör. Á spurningalistanum var gefin sú skýring að formlegt þýddi margar 
skriflegar reglur, en óformlegt að um fáar skriflegar reglur væri að ræða. Tæplega 
helmingur stjórnenda svarar því til að fyrirtækið/stofnunin sé frekar óformleg, 26,5% 
segja þau séu mjög formleg, en nokkru færri svara því til að vinnustaðurinn sé mjög 
óformlegur (sjá mynd 2). Þessi svör benda til að um sé að ræða lítil eða meðalstór 
fyrirtæki, enda hafa fyrirtækin að meðaltali 59 starfsmenn á launaskrá. Eins og fyrr 
segir er tilhneiging til að fyrirtæki verði formlegri (margar skrifaðar reglur og 
samskipti ópersónulegri) eftir því sem starfsfólki fjölgar. Ástæða þess er að eftir því 
sem starfsfólki fjölgar eykst samhæfingarvandi þar sem starfsfólk þekkist ekki 
persónulega og einnig koma sömu viðfangsefni fyrir aftur og aftur. Skráðar reglur, 
starfslýsingar, skipurit og skriflegar upplýsingar auðvelda mjög starf á fjölmennum 
vinnustöðum eins og áður hefur komið fram (Pugh og Dickson, 1976). 


% 


50.0 

45.0 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 
5,0 
0,0 

Mjög formlegt Frekar formlegt Frekar óformlegt Mjög óformlegt 


48,4 






26,5 










1 1 






22 8 













Mynd 2. Hversu formlegt er fyrirtækið/stofnunin? (n = 215). 


16 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


Ef fyrirtækin eru flokkuð eftir stærð eins og gert er í töflu 2 þá hefur stærð 
fyrirtækjanna mikil áhrif á það hversu formlegt fyrirtækið er. Stærri fyrirtækin eru 
formlegri en hin smærri og er munurinn marktækur (p < 0,001). Hér er stuðst við 
flokkun Evrópusambandsins (2006) á stærð fyrirtækja. 


Tafla 2. Hversu formlegt erfyrirtækið eftir stærð? 


Mjög 

formlegt 

Frekar 

formlegt 

Frekar 

óformlegt 

Mjög 

óformlegt 

Starfsmenn færri en 10 2,6% 

9,2% 

50,0% 

32,2% 

Starfsmenn 10 til 50 2,0% 

27,3% 

53,5% 

17,2% 

Starfsmenn 51 til 150 0% 

69,0% 

28,0% 

4,0% 

Starfsmenn fleiri en 150 11,1% 

55,6% 

22,2% 

11,1% 


Kí = 42,5, df = 9, p < 0,001 


Einn mikilvægur þáttur er varðar formlegar skráðar reglur eru starfslýsingar, þ.e. 
starfi og ábyrgð starfsfólks er lýst skriflega í starfslýsingu. Af mynd 3 má ráða að 
44,6% fyrirtækja sem þátt tóku í könnuninni hafa starfslýsingar fyrir stjórnendur, 
39,6% fyrir almennt starfsfólk, 35% fyrir skrifstofufólk, en 30,2% fyrir sérfræðinga. 


50 
45 
40 
35 
30 
% 25 
20 
15 
10 
5 
0 


44,6 



39,6 


35,1 




30,2 




































Fyrir stjórnendur Fyrir sérfræðinga Fyrir skrifetofufólk Fyriralmennt 

startsfólk 


Mynd 3. Eru til starfslýsingar innan fyrirtækis/stofnunar? 


Hvort að starfslýsingar séu fyrir hendi ræðst mjög af stærð fyrirtækja, því stærra sem 
fyrirtækið er því líklegra er að það hafi starfslýsingu (sjá töflu 3). Undantekningin er 
að vísu fyrirtæki með fleiri en 150 starfsmenn en á móti kemur að þau eru einungis 9 
í þessari könnun og því gæti það haft áhrif þar á. 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


17 


Tafla 3. Hlutfall fyrirtækja par sem er til starfslýsing eftir stærð 6 



Stjórnendur 

Sérfræðingar 

Skrifstofufólk 

Almennt starfsfólk 

Starfsmenn færri en 10 

19,7% 

17,1% 

21,1% 

15,8% 

Starfsmenn 10 til 50 

49,5% 

29,3% 

36,4% 

50,5% 

Starfsmenn 51 til 150 

88,9% 

59,3% 

70,4% 

85,5% 

Starfsmenn fleiri en 150 

66,7% 

66,7% 

66,7% 

33,3% 


Menntun starfsfólks í fyrirtækjum lýsir vel sérkennum þeirra og skipulagi. í 
framleiðslufyrirtækjum er algengt að hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna sé lágt, 
stöðlun mikil sem og verkaskipting, en hlutfallið er hátt í háskólum og 
sjúkrastofnunum þar sem viðfangsefnin eru flókin og stöðlun minni. Um helmingur 
fyrirtækjanna í könnuninni hafði 1-5 háskólamenntaða starfsmenn, 24,5% fyrirtækja 
hafði engan háskólamenntaðan starfsmann. Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna 
var 25,7% að meðaltali. 

Stærð fyrirtækja skiptir ekki máli varðandi fjölda háskólamenntaðra 
starfsmanna. Hins vegar þá er marktækur munur eftir starfsgreinum hvert hlutfall 
háskólamenntaðra starfsmanna var (ANOVA p < 0,001). Minnst var hlutfallið í 
samgöngum og flutningum 5% og mest var það í fræðslustarfsemi eða 50,6%. Þær 
starfsgreinar sem voru yfir 40% voru önnur þjónusta 44,6%, fasteigna- og 
viðskiptaþjónusta 40% og fjármálaþjónusta 40,6%. í opinberri þjónustu er hlutfallið 
tæplega 30%. 



Mynd 4. Hversu sérhæfð eru störfin i fyrirtækinu/ stofnuninni? (n = 215). 


6 Hér er í raun um að ræða fjórar spurningar þar sem spurt er um starfslýsingar fyrir fjóra ólíka 
hópa. Fyrir vikið er ekki hægt að reikna út kí-kvaðrat eða p-gildi. 


18 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


í flestum fyrirtækjum sem þátt tóku í körmunirmi eru störfin frekar sérhæfð (57,7%) 
eða mjög sérhæfð (20%). Það eru helst minni fyrirtækin sem eru með ósérhæfð störf, 
enda algengt að viðfangsefnin í slíkum fyrirtækjum séu mörg og starfsmenn fáir sem 
þurfa að ganga í flest störf. Ekki er munur milli starfsgreina hvað sérhæfingu starfa 
varðar. 


Tafla 4. Hversu sérhæfð störferu innan fyrirtækis eftir stærð? 



Mjög sérhæfð 

Frekar sérhæfð 

Frekar ósérhæfð 

Mjög ósérhæfð 

Starfsmenn færri en 10 

27,6% 

50,0% 

15,8% 

6,6% 

Starfsmenn 10 til 50 

16,2% 

56,6% 

26,3% 

1% 

Starfsmenn 51 til 150 

20,0% 

72,0% 

8,0% 

0% 

Starfsmenn fleiri en 150 

12,5% 

87,5% 

0% 

0% 


Kí = 17,9, df = 9, p = 0,036 


Samhengisvíddin er samheiti yfir fyrirtæki í heild sinni, þar á meðal stærð, 
framleiðslutækni, umhverfi, fyrirtækjamenningu og stefnu og markið. Eins og fyrr 
segir höfðu fyrirtæki 59 starfsmenn á launaskrá að meðaltali 2006. Minnstu 
fyrirtækin voru með færri en fimm starfsmenn, en það stærsta 4.600 starfsmenn. Flest 
fyrirtækin voru með innan við 100 starfsmenn og flokkast því sem lítil eða meðalstór 
samkvæmt flokkun Evrópusambandsins (Evrópusambandið, 2006). Hvorki liggja 
fyrir upplýsingar um framleiðslutækni né fyrirtækjamenningu. 


% 


70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 
10,0 

0,0 

Mjög stöðugt Frekar stöðugt Frekar óstöðugt Mjög óstöðugt 



61,5 











252 


7,8 





5^5 


Mynd 5. Er rekstrarumhverfi fyrirtækisins i stofnunar stöðugt eða breytilegt ? (n = 218). 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


19 


Af mynd 5 má ráða að mikill meirihluti fyrirtækja í könnuninni starfar í frekar 
stöðugu umhverfi (61,5%). Ekki fundust tengsl milli stærðar eða starfsgreina 
fyrirtækja á rekstrarumhverfi. 

Samkvæmt skipulagsfræðum þá hefur rekstrarumhverfi mikil áhrif á skipulag 
fyrirtækja. Því stöðugra sem rekstrarumhverfið er því staðlaðra og sérhæfðara ætti 
skipulag fyrirtækja að vera (Daft, 2007). Samkvæmt niðurstöðum þessarar könnunar 
hefur rekstrarumhverfi ekki áhrif á sérhæfingu fyrirtækja. Það virðist hins vegar hafa 
áhrif á stjómskipulag fyrirtækja - munurinn er marktækur (p = 0,029). Þau fyrirtæki 
sem eru í mjög stöðugu starfsumhverfi em helst með starfaskipulag eða annað 
skipulag en fyrirtæki sem em í mjög óstöðugu starfsumhverfi nota fleiri 
skipulagsform. Það er mjög í samræmi við fyrri rannsóknir í skipulagsfræðum 
(Dolman og Deal, 2003; Burns, 1997; Pugh, 1997; Pugh og Hickson, 1976). 


Tafla 5. Hvaða stjórnskipulag er ífyrirtæki eftir rekstrarumhverfi fyrirtækis? 



Starfa- 

skipulag 

Afurða- 

skipulag 

Svæðis- 

skipulag 

IBEíBfCTÍr- 

Annað 

skipulag 

Mjög stöðugt 

70,6% 

0,0% 

0,0% 

5,9% 

23,5% 

Frekar stöðugt 

66,4% 

2,5% 

6,7% 

18,5% 

5,9% 

Frekar óstöðugt 

72,5% 

5,9% 

2,0% 

9,8% 

9,8% 

Mjög óstöðugt 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

30,0% 

10,0% 


Kí = 22,9, df = 12, p = 0,029 

Fyrirtæki sem eru í óstöðugu rekstrarumhverfi eru auk þess mun óformlegri en þau 
sem eru í stöðugra rekstrarumhverfi (sjá töflu 6). 


Tafla 6. Hversu formlegt erfyrirtækið eftir rekstrarumhverfi? 



Mjög formlegt 

Frekar formlegt 

Frekar óformlegt 

Mjög óformlegt 

Mjög stöðugt 

11,8% 

35,3% 

17,6% 

35,3% 

Frekar stöðugt 

2,3% 

27,3% 

49,2% 

21,2% 

Frekar óstöðugt 

0,0% 

25,9% 

57,4% 

16,7% 

Mjög óstöðugt 

0,0% 

8,3% 

41,7% 

50,0% 


Kí = 20,5, df = 9, p = 0,015 


Af svörum stjómenda að dæma þá hugar meirihluti þeirra að stefnu og stefnumótun. 
Hjá 57% fyrirtækja og stofnana fer formleg stefnumótunarvinna fram. Formleg 
stefnumótun er algengari í stærri fyrirtækjum. 

6. Stjórnskipulag íslenskra fyrirtækja 

í könnuninni var spurt hvort stjórnskipulag (skipurit) hefði verið samþykkt í 
fyrirtækinu. Alls hafði stjórnskipulag verið samþykkt í 120 fyrirtækjum (54,8%) sem 
svöruðu könnuninni en í 99 fyrirtækjum hafði slíkt skipulag ekki verið samþykkt. 







20 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


Fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn hafa oftar samþykkt stjórnskipulag en minni 
fyrirtæki. Þegar stuðst er við tveggja hlutfalla próf er munurinn marktækur (p<0,001). 
Hið sama á við um háskólamenntaða stjórnendur sem mun oftar hafa hugað að 
formlegu skipulagi en stjórnendur með aðra menntun (p = 0,003). Flafa ber þó í huga 
að stjórnendur stærri fyrirtækja í könnuninni hafa flestir lokið framhaldsskóla- og 
háskólanámi. Ekki er sjáanlegur munur á því hvort stjórnskipulag hafi verið 
samþykkt eftir starfsgrein fyrirtækja. 

Athyglisvert er að stjórnendur 199 fyrirtækja merkja við spumingu um hvert sé 
stjómskipulag fyrirtækisins. Það þýðir að í 79 fyrirtæki er skipulag við lýði sem ekki 
hefur verið samþykkt af stjórn viðkomandi fyrirtækis. Algengasta stjórnskipulagið í 
íslenskum fyrirtækjum er starfaskipulagið (sjá mynd 6). 7 Liðlega 66% fyrirtækja er 
svör bárust frá höfðu slíkt skipulag. Næstalgengasta skipulagsformið er 
fléttuskipulag (16,1%). Um 5% fyrirtækja hafa tekið upp svæðisskipulag og næstum 
jafn mörg fyrirtæki hafa afurðaskipulag. Spurningalistinn heimilaði að tilgreina aðra 
valkosti og völdu 8,5% stjómenda þann möguleika. Mjög litlar breytingar hafa átt sér 
stað frá sambærilegri könnun sem gerð var árið 2004 (sjá Inga Rúnar Eðvarðsson, 
2006). 



Mynd 6. Hvert er stjórnskipulag fyrirtækisins? (n = 175). 


7 Ein spuming hljóðaði svo: Hvert er stjómskipulag fyrirtækisins? Merkið við þá mynd sem best 
lýsir skipulaginu. Síðan fylgdu fjórar myndir sem em dæmigerðar fyrir starfa-, afurða-, svæðis- og 
fléttuskipulag. Ef engin þeirra átti við var mögulegt að merkja við annað og tilgreina skipulagið. 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


21 


Stærð fyrirtækja virðist ekki hafa áhrif á þau skipulagsform sem stjórnendur þeirra 
velja (sjá töflu 7). Kí-kvaðrat-stuðullinn í töflu 7 (p = 0,061) gefur ekki til kynna að 
vert sé að skoða tengsl stærðar og skipulagsforms nánar. Þó virðast stærstu 
fyrirtækin frekast nota fléttuskipulag meðan minni fyrirtækin skipuleggja starfsemi 
sína í anda starfaskipulags. 


Tafla 7. Stærð fyrirtækja og skipulagsform 



Starfa- 

skipulag 

Afurða- 

skipulag 

Svæðis- 

skipulag 

Fléttu- 

skipulag 

Annað 

skipulag 

Starfsmenn færri en 10 

65,6% 

3,1% 

4,7% 

10,9% 

15,6% 

Starfsmenn 10 til 50 

67,7% 

5,4% 

4,3% 

15,1% 

7,5% 

Starfsmenn 51 til 150 

73,1% 

3,8% 

3,8% 

19,2% 

0% 

Starfsmenn fleiri en 150 

33,3% 

0% 

22,2% 

44,4% 

0% 


Kí = 20,3, df = 12, p = 0,061 


Stjómendur fyrirtækja og stofnana voru einnig spurðir um fjölda stjómþrepa í 
fyrirtækinu/stofnuninni. Samkvæmt könnuninni hafa íslensk fyrirtæki tæplega þrjú 
stjórnþrep - 2,88 (almenna starfsmenn, millistjórnendur og framkvæmda- 
stjóra/forstöðumann). í nokkrum fyrirtækjum var einungis eitt stjómþrep en sex 
þegar mest lét. Fjöldi stjórnþrepa helst í hendur við fjölda starfsmanna. Það er í 
samræmi við erlendar rannsóknir sem hafa leitt í ljós að fyrirtæki með 1.000 
starfsmenn hafi allt að fjögur stjórnþrep og að stjómþrepum fjölgi iðulega í sjö þegar 
starfsfólki fjölgi í 3.000 (Jones, 2004). Fá stjómþrep er dæmi um flatt skipulag sem 
auðveldar boðskipti milli undir- og yfirmanna, en eykur mjög álag á stjómendur þar 
sem þeir stýra mörgum undirmönnum - þeir hafa m.o.ö. víða stjórnunarspönn 
(Pugh, 1997). 

7. Framleiðslu- og þjónustufyrirtæki 

Vert er að benda á að ólíkir eiginleikar framleiðslu- og þjónustufyrirtækja hafa 
margvísleg áhrif á rekstur og skipulag fyrirtækja eins og fyrr segir. Þjónustufyrirtæki 
eru að öðru jöfnu í nánari tengslum við neytendur en framleiðslufyrirtæki; þau eru 
minni og dreifðari um landsvæði. Fleiri aðilar koma einnig að ákvörðunum í 
þjónustufyrirtækjum og minni stöðlun og formfesta ríkir innan þeirra en fram- 
leiðslufyrirtækja. Starfsfólk þjónustufyrirtækja er auk þess betur menntað en starfslið 
framleiðslufyrirtækja (Daft, 2007). 

I könnuninni kom ekki fram munur á milli framleiðslu- og þjónustufyrirtækja á 
íslandi hvað varðar stærð þeirra, hversu formleg þau eru, sérhæfingu eða skipurit. 
Hins vegar var marktækur munur hvað varðar hlutfall háskólamenntaðra 
starfsmanna. Innan framleiðslufyrirtækja eru 12,7% starfsmanna með 
háskólamenntun, en innan þjónustufyrirtækja er hlutfallið 31,8% (t-próf p < 0,001). 






22 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


8. Rekstrarárangur 

Athyglisvert er að kanna hvort skipulag hafi áhrif á rekstrarárangur fyrirtækjanna í 
könnuninni. Meirihluti fyrirtækja er svöruðu könnuninni, eða 155 (74,2%) var rekinn 
með hagnaði árið 2006, 34 (16,3%) voru rekin með tapi og 19 (9,1%) á núlli (sjá mynd 
7). Hlutfall fyrirtækja sem rekin voru með tapi var þrem prósentustigum hærra en 
árið á undan. Séu þessar niðurstöður yfirfærðar á þýðið er ekki hægt að fullyrða að 
breyting hafi átt sér stað milli ára. 


80 
70 
60 
50 
% 40 
30 
20 
10 
0 

Mynd 7. Rekstrarafkonia fyrirtækja í könnuninni 2003 og 2006. 



Stærð fyrirtækja virðist ekki hafa áhrif á afkomu þeirra og ekki heldur skipulag 
þeirra. Afkoma fyrirtækja er hins vegar ólík eftir starfsgreinum. Besta afkoman er í 
iðnaði og frumvinnslugreinum en nokkru slakari í þjónustufyrirtækjum. Munurinn á 
iðnfyrirtækjum og þjónustufyrirtækjum er marktækur þegar hlutföll tveggja hópa 
eru borin saman (p = 0,028) en það á ekki við um mun á milli frumvinnslu- og 
iðnfyrirtækja eða frumvinnslu og þjónustufyrirtækja. 

Hvað með tengsl umhverfis, skipulags og hagnaðar? Gögn voru greind á þann 
hátt að skoða aðeins einstaklings- og hlutafélög sem hafa arðsemi að leiðarljósi (fella 
brott fyrirtæki ríkis- og sveitarfélaga, samvinnufélög o.fl.), sérkenni 
rekstrarumhverfis og skipulag. Tafla 8 sýnir slík fyrirtæki sem eru með mjög eða 
frekar stöðugt rekstrarumhverfi og hvort þau hafi verið rekin með hagnaði eða ekki 
árið 2006. Munurinn milli skipulagsforms og hagnaðar er nánast marktækur (p = 
0,059). Niðurstöður leiða í ljós, öfugt við fræðin, að fyrirtæki sem hafa starfaskipulag 


Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


23 


sem hentar mjög vel stöðugu rekstrarumhverfi, eru fimm sinnum líklegri til að vera 
rekin á núlli eða með tapi en fyrirtæki sem hafa annað skipulag. 


Tafla 8. Stöðugt rekstrarumhverfi, skipulagsform og hagnaður 



Hagnaður 

Ekki hagnaður 

Starfaskipulag 

48,3% 

14,7% 

Annað skipulag 

33,6% 

3,4% 

Samtals 

81,9% 

18,1% 


Kí = 3,570, df = 1, p = 0,059 


Þegar sama greining var gerð fyrir fyrirtæki í óstöðugu umhverfi kom ekkert 
markvert fram (p = 0,724) varðandi skipulag og rekstrarárangur. 

Af því sem fram kemur hér að framan er ljóst að skipulag virðist lítil áhrif hafa 
á rekstrarárangur fyrirtækjanna sem svöruðu könnuninni. Það er mjög athyglisvert 
og þetta atriði þarf frekari rannsókna við. 

9. Umræða 

Niðurstöður leiða í ljós að tæplega helmingur fyrirtækja eða stofnana teljast vera 
frekar óformleg. Stærri fyrirtæki eru formlegri en minni fyrirtæki. 8 Um 44% 
fyrirtækja hafði starfslýsingar fyrir stjórnendur, en nokkru færri höfðu starfslýsingar 
fyrir aðra starfsmenn. Stærri fyrirtæki eru líklegri til að hafa starfslýsingar. Störf í 
fyrirtækjum eru frekar sérhæfð, en þannig svara 58% stjórnenda. Ósérhæfð störf er 
helst að finna í minni fyrirtækjum. Fyrirtæki og stofnanir höfðu 26% 
háskólamenntaðra starfsmanna að meðaltali. Nokkur munur var milli atvinnugreina 
í því tilliti. 61,5% fyrirtækja og stofnana starfaði í frekari stöðugu rekstrarumhverfi. 
Hjá 57% fyrirtækja og stofnana fer formleg stefnumótunarvinna fram. Aðeins kom 
fram munur á milli framleiðslu- og þjónustufyrirtækja hvað varðar hlutfall 
háskólamenntaðra starfsmanna sem var hærra í þjónustufyrirtækjum. 

Samkvæmt rannsókninni hafa 120 fyrirtæki (59%) samþykkt stjórnskipulag 
(skipurit). Fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn og háskólamenntaða stjómendur 
höfðu frekar samþykkt stjómskipulag en önnur fyrirtæki. 

Starfaskipulag er algengasta skipulagsformið í íslenskum fyrirtækjum og 66% 
fyrirtækjanna kváðust hafa slíkt skipulag. Næstalgengasta formið er fléttuskipulag 
(16,1%), um 7% fyrirtækja hafa tekið upp afurðaskipulag og jafn mörg fyrirtæki hafa 
svæðisskipulag. Minni fyrirtæki skipuleggja starfsemi sína í anda starfaskipulags í 
ríkari mæli en stærri fyrirtæki, sem eru líklegri til að hafa fléttuskipulag. 

íslensk fyrirtæki hafa að meðaltali þrjú stjórnþrep. Fjöldi stjómþrepa helst í 
hendur við fjölda starfsmanna í fyrirtækjum. 


8 Aðeins verður hér getið um þær niðurstöður sem eru tölfræðilega marktækar miðað við 5% 
öryggismörk og tveggja hlutfalla próf. 





24 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


Hér verða helstu niðurstöður dregnar saman í samræmi við rannsóknar- 
spurningar: 

— Stærð fyrirtækjanna hafði mjög mikil áhrif á marga þætti skipulags. Stærri 
fyrirtækin eru formlegri, sérhæfðari og hafa frekar starfslýsingar. Þau hafa einnig 
oftar samþykkt stjórnskipulag, eru skipulögð í anda fléttuskipulags, og hafa þrjú eða 
fleiri stjórnþrep. 

— Rekstrarumhverfi fyrirtækja hefur áhrif með þeim hætti að starfaskipulag er 
algengara í stöðugu rekstrarumhverfi og einnig eru fyrirtæki í óstöðugu umhverfi 
óformlegri en önnur fyrirtæki. 

— Enginn munur kom fram varðandi skipulag framleiðslu- og þjónustufyrirtækja, en 
þau síðarnefndu hafa hærra hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna. 

— Fyrirtæki sem voru skipulögð að hætti starfaskipulags voru frekar rekin með tapi 
eða á núlli. Að öðru leyti voru engin sjáanleg tengsl á milli skipulags og 
rekstrarárangurs. Helsta skýring þess er að mikill meirihluti fyrirtækja skilaði 
hagnaði árið 2006. 

Niðurstöður könnunarinnar eru um margt áhugaverðar þar sem heildstæða 
vitneskju hefur skort á þessu sviði á íslandi. Samanburður við fyrri innlendar 
niðurstöður er því erfiður nema að hluta til (sjá Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Hins 
vegar er mögulegt að bera niðurstöðumar saman við erlendar rannsóknir. Almennt 
virðist sem stjórnendur á íslandi velji sér skipulag í samræmi við það sem tíðkast 
erlendis og kennt er í viðskiptanámi. Þannig velja stjórnendur helst starfaskipulag, 
sem hentar litlum fyrirtækjum með fáar framleiðsluvörur, en stærri fyrirtæki velja sér 
fremur fléttuskipulag. Það er í samræmi við það sem erlendir fræðimenn telja 
ákjósanlegt (Jones, 2004; Daft, 2007). Einnig sýnir rannsóknin áþekkar niðurstöður og 
fyrri rannsóknir hvað varðar áhrif stærðar og rekstrarumhverfis á sérhæfingu 
viðfangsefna, formlega þætti, starfslýsingar o.fl. (Pugh, 1997; Pugh og Hickson, 1976; 
Daft, 2007). Það er athyglisvert í ljósi þess að upplýsingatækni hefur komið til 
sögunnar á liðnum áratug og mörg fyrirtæki hafa verið endurskipulögð með útboði 
verkefna og fleira. Það er áhugavert rannsóknarefni. 

Frekari rannsókna er þörf á skipulagi íslenskra fyrirtækja. Þannig væri 
áhugavert að kafa dýpra ofan í einstaka þætti rannsóknarinnar með viðtölum og 
vinnustaðagreiningu. 

Allar rannsóknir eru takmörkunum háðar. í þessari rannsókn má segja að lágt 
svarhlutfall dragi úr þeirri vissu sem hægt er að álykta með út frá niðurstöðum. Til 
málsbóta má þó telja að úrtakið var lagskipt og endurspeglar þannig nokkuð vel 
heildarþýði. Með því að bera þau fyrirtæki sem svöruðu könnuninni við upplýsingar 
um einkenni íslenskra fyrirtækja frá Hagstofu íslands virðast helshi skekkjur vera 
þær að þeir sem þátt tóku í könnuninni stýrðu stærri einkahlutafélögum í 
frumvinnslu og iðnaði en meðaltal íslenskra fyrirtækja gefur til kynna. Þá má nefna 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


25 


að niðurstöður byggja aðallega á nafnabreytum og það kallar á varfærni við að 
yfirfæra niðurstöður yfir á íslensk fyrirtæki almennt séð. 

10. Lokaorð 

Markmið þessarar greinar var í fyrsta lagi að kanna hvaða skipulagsform (skipurit) 
eru við lýði í íslenskum fyrirtækjum. í öðru lagi var markmiðið að kanna áhrif ólíkra 
þátta á skipulag fyrirtækja. Meðal rannsóknarspuminga sem reynt var að svara eru 
t.d. hver séu áhrif stærðar og rekstrarumhverfis á skipulag fyrirtækja, hvort munur sé 
á skipulagi framleiðslu- og þjónustufyrirtækja og hvort skipulag hafi áhrif á 
rekstrarárangur. 

Niðurstöður benda til að stærð fyrirtækjanna hafi mjög mikil áhrif á marga 
þætti skipulags. Stærri fyrirtækin em formlegri, sérhæfðari og hafa frekar 
starfslýsingar. Þau hafa einnig oftar samþykkt stjórnskipulag, eru skipulögð í anda 
fléttuskipulags, og hafa þrjú eða fleiri stjórnþrep. Rekstrarumhverfi fyrirtækja hefur 
áhrif með þeim hætti að starfaskipulag er algengara í stöðugu rekstrarumhverfi og 
einnig eru fyrirtæki í óstöðugu umhverfi óformlegri en önnur fyrirtæki. Enginn 
munur kom fram varðandi skipulag framleiðslu- og þjónustufyrirtækja, en þau 
síðarnefndu hafa hærra hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna. Þörf er á frekari 
rannsóknum á skipulagi til að efla íslenskt atvinnulíf og tryggja varanlegan árangur 
fyrirtækja. 

Heimildaskrá 

Aaker, D. A., Kumar, V. og Day, G. S. (2001). Marketing research (7. útgáfa). New York: John 
Wiley & Sons. 

Bolman, L. G. og Deal, T. E. (2003). Reframing organizations: artistry, choice and leadership. San 
Fransisco: Jossey-Bass. 

Burns, A. C. og Bush, R. F. (2003). Marketing research: online research applications. Upper Saddle 
River, N.J.: Prentice Hall. 

Burns, T. (1997). Mechanistic and organismic structures. Bls. 43-55 í Pugh, D. S. (ritstj.) 

Organization Theory: Selected Readings. London: Penguin Books. 

Daft, R. L. (2007). Understanding the theory and design of organizations. Mason, Ohio: Thomson/ 
South-Western. 

Evrópusambandið (2006). Tlie new SME definition: user guide and model declaration. Sótt 2. mars 
2006 af http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/- 
sme_def inition/sme_user_guide . pdf 

Grönroos, C. (1990). Service management and marketing: managing the moments oftruth in service 
competition. Lexington: Lexington Books. 

Hagstofa íslands (2008a). Fjöldi launagreiðenda eftir starfsmannafjölda, landsvæðum og 

atvinnugreinum 1998-2005. Sótt 19. mars 2008 af http://www.hagstofa.is/7PageBIH638 
Hagstofa íslands (2008b). Fjöldi skráðra fyrirtækja og félaga eftir rekstrarformi 1999-2006. 
Sótt 19. mars 2008 af http://www.hagstofa.is/uploads/files/LH07/L070401.xls 



26 


Skipulagsform íslenskra fyrirtækja 


Hagstofa íslands (2008c). Fjöldi fyrirtækja og félög eftir atvinnugreinum 1996-2006. Sótt 19. 
mars 2008 af http://www.hagstofa.is/uploads/files/LH07/L070404.xls. 

Hersey, P. og Blanchard, K. H. (1988). Management of organizational behavior: utilizing human 
resources. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. 

Holst, E. (2006). Women and managerial positions in Europe: focus on Germany. Management 
Revue, 17: 122-142. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2006). Stjórnunaraðferðir og skipulag íslenskra fyrirtækja. Tímarit um 
viðskipti og efnahagsmál, 4: 3-26. 

Jones, G. R. (2004). Organizational theory, design, and change: text and cases (4. útgáfa). Upper 
Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 

KPMG Consulting (1999). Knowledge management research report 2000. London: KPMG. 

Lim, K. K. og Ahmed, P. K. (2000). Enabling knowledge management: a measurement 
perspective. Bls. 690-695 í Proceedings ofthe 2000 IEEE international conference on 
management ofinnovation and technology. Piscataway, NJ: IEEE. 

Malhrota, N. K. og Birks, D. F. (2003). Marketing research: an applied approach. Harlow: Prentice 
Hall. 

Nilsson, F. og Kald, M. (2002). Recent advances in performance management: the Nordic 
case. European Management Journal, 20: 235-245. 

Pugh, D. S. (1997). Does context determine form? í Pugh, D. S (ristj.) Organization theory: 
selected readings. London: Penguin Books. 

Pugh, D. S. og Hickson, D. J. (1976). Organizational structure in its context: the Aston programme 
I. Farnborough, Hants.: Saxon House, Lexington Books. 

Rannsóknarsetur vinnuréttar og jafnréttismála (2007). Jafnréttiskennitalan: birting upplýsinga 
um jafnrétti í 100 stærstu fyrirtækjum á íslandi. Háskólinn á Bifröst. Rafræn skýrsla á 
http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0019672.pdf 

Runólfur Smári Steinþórsson (2003). Stefnumiðuð stjórnun: fimm greiningarlíkön. Tímarit 
um viðskipti og efnahagsmál, 1: 27-53. 

Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson (1995). 

Skipulag fyrirtækja. Reykjavík: Framtíðarsýn. 

Woodward, J. (1958). Management and technology. London: H.M. Stationery Office. 

Um höfundanna 

Ingi Rúnar Eðvarðsson er prófessor við Háskólann á Akureyri. Netfang: ire@unak.is. 

Guðmundur Kristján Óskarsson er lektor við Háskólann á Akureyri. Rannsóknin var 

styrkt af Rannsóknarsjóði HA og Háskólasjóði KEA. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


27 


WORKING PAPER 

The economic impact of public cultural 
expenditures on creative industries under 
increasing globalization 

Ágúst Einarsson 

Abstract: The paper discusses the role of public authorities in the cultural sector. The 
level of public cultural expenditures is set by the budgets of central and local 
governments. Priorities in public cultural expenditures are largely determined by 
politicians. To evaluate politicians' priority-setting, we look at the percentage of the 
total expenditures allocated to individual budget items. One conclusion of this paper 
is that there is a statistically significant correlation between the share of public cultural 
expenditures and the populations of individual countries. We discuss cultural 
activities as global public goods and the importance of public authorities. We discuss 
the definition of "creative industries" and compare an index of countries' creativity to 
other important indices. The paper uses the music industry as an example to illustrate 
the use of management theory models to demonstrate the competitiveness of 
enterprises and nations within the creative industries. 

Keywords: creative industries, cultural expenditures, 
global creativity index, global public goods, music industry 

Ágrip: I greininni er fjallað um stjómvöld innan menningargeirans. Opinber útgjöld til 
menningarmála em ákveðin í fjárlögum ríkisvaldsins og í fjárhagsáætlunum 
sveitarfélaga. Það em að verulegu leyti stjórnmálamenn sem ákveða forgang í 
opinbemm útgjöldum til menningarmála. Til að meta forgangsröðun 
stjórnmálamanna er skoðuð hlutdeild útgjalda til einstakra málaflokka af 
heildarútgjöldum. Ein niðurstaða greinarinnar er að það er tölfræðilega marktækt 
samband milli hlutdeildar af opinbemm útgjöldum og íbúafjölda einstakra landa. 
Fjallað er um menningaratburði sem alþjóðleg almannagæði og um mikilvægi 
opinberra stjórnvalda. Rætt er um skilgreiningar á skapandi atvinnugreinum og 
stuðull um sköpun í einstökum löndum er borinn saman við aðra mikilvæga 
alþjóðlega stuðla. I greininni er tónlistariðnaðurinn tekinn sem dæmi til að lýsa 
notkun líkana innan stjórnunarfræða til að sýna samkeppnishæfni fyrirtækja og landa 
í skapandi atvinnugreinum. 


1. Introduction 

Culture can be defined as any human behavior or activity passed from one 
generation to the next, which describes, creates, preserves or transmits the emotions 



28 


Economic impact of public cultural expenditures 


or surroundings of human society, consisting of languages, beliefs, ideas, customs, 
arts, sports, or other related aspects. Culture is also the subject of the field of cultural 
economics (Frey, 2000; Held, McGrew, Goldblatt & Perator, 1999; Bendixen, 1998; 
Peacock, 1994). Culture can be regarded as a positive externality, because increased 
cultural activities result in a more diverse society and offer more possibilities for a 
happier life (Sable & Kling, 2000). Public initiatives in support of cultural activities 
for the purpose of increasing positive externalities are often very effective (Kaul, 
Grunberg & Stern, 1999). Externalities are especially important in connection with 
public goods, which, in contrast with private goods, are non-excludable and non- 
rivalrous. 

Goods are a material aspect of culture and make the categories of culture visible 
(Howes, 1996). Culture can be regarded as a public good, as in the case of cultural 
heritage. It is not possible to maintain, however, that every aspect of culture falls 
under the heading of pure public goods, because many aspects are in fact private 
goods, for instance concerts and art exhibitions within the area of fine arts. In such an 
event, this cultural activity or cultural element is excludable but not rivalrous. In that 
case they are impure public goods (Serageldin, 1999). 

The aim of public goods is to improve societies, surroundings and living 
standards. Public authorities, usually democratically elected authorities, normally 
supply public goods, and this improves the lives of the general public. Culture fits 
very well into this classification. Market failure occurs when the free market does not 
succeed in ensuring a good or an optimal utilization of production factors. When this 
happens, public authorities can help the market to achieve the desired results. 

One of the problems of attaching a price tag to culture is that its value is not 
always immediately apparent, and the value may change from one generation to the 
next. There is also the problem of classification, as in the case of the difference 
between culture and education. In economic statistics, the entire school system, 
including art schools and various institutions purely dedicated to the practice of 
culture, is classified under the heading of education rather than under cultural 
activities. However, UNESCO has defined culture for the purpose of international 
economic statistics, dividing the concept into nine categories: cultural heritage, 
printed matter and literature, music, performing arts, audio media, audiovisual 
media, social activities, sports/games and environment/nature (Haydon, 2000). 

This paper describes the globalization of cultural activities in Section 2 and 
gives an international comparison of public cultural expenditures in Section 3. In 
Section 4 we discuss the creative industries and compare the Global Creativity Index, 
the World Competitiveness Index, the Index of Information and Communication 
Technology, the Gross National Income per capita and the Global Gender Gap Index. 
In Section 5 we analyze the music sector as one of the creative industries and use 
Michael Porter's models. Section 6 concludes the paper. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


29 


2. The globalization of cultural activities 

The globalization of culture is a flow, which is characterized at any time by its 
intensity or volume. Literature, music, art, law and philosophy all cross the world. 
The systems that enable their distribution are institutional and frequently, although 
by no means invariably, under public ownership, so that public authorities can 
influence them considerably. 

Cultural capital manifests itself in the form of cultural products and cultural 
institutions and has a significant impact on social development. The attitudes of 
individuals as consumers are dictated, among other things, by their self-images, and 
cultural products serve to maintain and express self-images and its realization 
(Pálsson & Ólafsson, 2005). 

Globalization is changing much in the world, but there is also much that is 
changing in the environment irrespective of globalization. The world population is 
now about 6.3 billion and is projected to reach eight billion in twenty years, as 
compared to 1.3 billion in the year 1900. Culture, as a collection of trends, and as a 
trend in itself, is being influenced by this situation. It is important to see not only the 
advantages of globalization, such as bigger markets, lower transaction costs, 
increased and faster dissemination of knowledge, greater opportunities and a greater 
sense of identity, which contributes to peace (Einarsson, 2002). Not everyone agrees 
that these advantages in fact exist, and some instead highlight various risks and 
limitations entailed by globalization. There are social and natural limits to resources, 
while economic development, especially the financial sector, has no limits (Altvater, 
1996). From this viewpoint, it is possible to discern various difficulties, for instance 
that countries with limited traditions of democratic government could prevail in the 
international competition for the location of companies, and that globalization could 
entail risks for the environment. 

Culture represents a significant value for each individual, and it is important to 
ensure the greatest possible access for everyone in all communities, even though this 
raises the obvious problem of free-riders. Otherwise, culture will take the form of 
private goods and, in fact, effectively, would create a natural monopoly, because only 
the select few - a sort of elite club -would have access to cultural activities. This was 
indeed the reality in earlier days. 

Considerations of equality are important as regards access to cultural activities. 
Global public goods, such as cultural activities, have to reach a large majority of the 
population of a country and reach more than one group of nations (Kaul et al., 1999). 
It is also necessary that global public goods meet the needs of present generations 
without jeopardizing the needs of future generations. Here the principle of 
sustainability is at work, which in this paper is adapted to the concept of global 
public goods. Cultural activities fit very well within this concept, because people are, 
especially today, trying to preserve cultural diversity, and globalization is often seen 
as a threat to this ideal. For international organizations and domestic govemments 



30 


Economic impact of public cultural expenditures 


working in the field of culture, this presentation requires an emphasis on securing 
the greatest possible access to culture, whether at the national or global level. Public 
goods in the global context, therefore, are subject to stringent and diverse demands 
regarding variety: national, ethnic and generational. The traditional task of 
economics is to describe who produces what for whom. Cultural activities fit very 
well into this framework and the role of public authorities is important. 

3. International comparison 

Cultural affairs are increasingly being examined in a global context, i.e. as a means of 
ensuring cultural diversity and national image in the face of increased globalization 
(World Culture Report 2000, 2002). There is no single thing that constitutes global 
culture, no more than we could venture to define what any national culture is. 

Global culture is simply a result of the fact that through increased globalization 
the culture of individual nations and ethnic groups is more influenced by other 
cultures than before. Multinational influence of this kind is nothing new either; it has 
frequently been seen in history before. What is new is that the influence now is 
global, or in other words it comes from the world as a whole. It can be disputed 
whether all cultures have the same opportunity to make their influence felt. Small 
areas often do not have the financial capacity to propagate their influence. This issue 
falls within the domain of Global Cultural Economics and the research question is 
whether small cultural areas are at risk owing to increased globalization, not only 
because their societies are recipients rather than producers, but also simply because 
they are small; the core of the issue here is whether cultural diversity is at risk. 

UNESCO has developed a framework to measure the economic impact of 
cultural activities. Public cultural expenditures are determined in the budgets of 
central and local governments. These expenditures have a significant impact on 
cultural activities, although a large part of the sector is independent from public 
expenditures, being entirely within the private sector. Priorities in public cultural 
expenditures are decided largely by politicians, who, in most countries, represent the 
people through democratic elections. 

To evaluate politicians' (the people's) priority-setting, we apply the method of 
looking at the percentage of the total expenditures allocated to individual budget 
items. We analyze the public cultural expenditures for various countries and the 
share of cultural expenditures in the total outlay. We investigate whether there is a 
statistically significant correlation between the share of public cultural expenditures 
and the populations in individual countries. This is done to test the theory that 
public authorities in less populous countries place a greater emphasis on supporting 
the cultural sector through public expenditures than in more populous countries. The 
reasoning behind this theory is that authorities in less populated countries are more 
concerned about their domestic culture, which they perceive as more vulnerable, and 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


31 


are afraid that the cultural diversity represented by their smaller communities will 
fall victim to increased globalization. 

Table 1 shows the percentage of expenditures by the general government 
(central govemment and local government and states) on cultural activities for 59 
countries. This includes recreational and religious affairs ( Government Finance 
Statistics Yearbook, 2002-2005; National Accounts, 2004). 1 The inhabitants of these 59 
countries total about 3 billion, or almost half of the world's population. 


Table 1. Percentage of expenditures by the general government on cultural activities for 59 
countries. 


Country 

% 

Country 

% 

Country 

% 

Iceland (2004) 

6.18 

Canada (2004) 

2.60 

Bhutan (2004) 

1.59 

Estonia (2001) 

5.55 

Spain (2002) 

2.59 

Moldova (2004) 

1.52 

New Zealand (2004) 

5.00 

Australia (2004) 

2.58 

Prance (2003) 

1.48 

Luxembourg (2004) 

4.85 

Czech Republic (2004) 

2.54 

Malta (2001) 

1.48 

Latvia (2004) 

3.66 

Norway (2004) 

2.53 

Germany (2003) 

1.42 

Georgia (2004) 

3.65 

Switzerland (2002) 

2.46 

Albania (2002) 

1.39 

Tajikistan (2001) 

3.53 

Linland (2003) 

2.43 

Lesotho (2003) 

1.36 

Kazakhstan (2004) 

3.41 

Croatia (2003) 

2.40 

Thailand (1996) 

1.15 

Belarus (2004) 

3.26 

Italy (2003) 

2.40 

E1 Salvador (2003) 

1.14 

Iran (2004) 

3.20 

Belgium (2003) 

2.38 

Kenya (1994) 

1.01 

Kuwait (2003) 

3.17 

Mauritus (2004) 

2.36 

United Kingdom (2004) 1.01 

Denmark (2004) 

3.09 

Romania (2002) 

2.33 

China (2003) 

0.98 

Netherlands (2004) 

3.08 

Slovakia (2003) 

2.10 

Indonesia (1993) 

0.93 

Lithuania (2004) 

2.95 

Austria (2003) 

2.04 

United States (2004) 

0.89 

Russian Led. (2004) 

2.84 

Bulgaria (2004) 

2.02 

Greece (2003) 

0.88 

Hungary (2002) 

2.78 

Ukraine (2004) 

1.98 

Costa Rica (2003) 

0.76 

Israel (2004) 

2.78 

Sweden (2003) 

1.85 

South Africa (2002) 

0.71 

Slovenia (2004) 

2.71 

Bolivia (2004) 

1.69 

Japan (2003) 

0.44 

Mauritania (2003) 

2.62 

Poland (2003) 

1.64 

Argentina (2004) 

0.39 

Portugal (2002) 

2.62 

Ireland (1997) 

1.62 




Table 1 shows Iceland at the top, with 6.18% of general government 
expendihires allocated to cultural activities in 2004. The priority of a sector can be 
described in terms of the amount of public expenditures allocated to that sector. The 
percentage of general government expenditures alloted to cultural activities clearly 
shows how much priority is given to culture by the politicians who are responsible 
for public expenditures. For countries with a relatively low population it is important 
to stress cultural affairs. We propose the hypothesis that governments of countries 
with small populations spend more on cultural affairs than countries with large 
populations. The null hypothesis (no connection) was tested for the 59 countries in 

1 Figures were not available for the same year for all countries. The years that the figures represent 
are shown in parentheses following the name of the country. 





32 


Economic impact of public cultural expenditures 


Table 1, using the rank order of population and percentage of general government 
expenditures for each of the 59 countries. Figure 1 shows the results. 


Rank correlation of population and percentage of general 
government expenditures for cultural activities in 59 countries 



Countries rank by percentage of general government expenditures 

for cultural activities 


Figure 1. Rank correlation ofpopulation and percentage ofgeneral expenditures for cultural 
activities in 59 countries. 

The Spearman coefficient of the rank correlation in Figure 1 is 0.39. This is 
significant at the 5 percent level. We conclude that countries with small populations 
spend more of their budgets on cultural matters than countries with large 
populations. 

We analyze the data further by dividing these 59 countries into 3 groups: 20 big 
countries with over 20 million inhabitants, 22 rich small countries with over $15,000 
GDP per capita at Purchasing Power Parity (PPP) in a year, and 17 poor small 
countries with less than $15,000 GDP per capita at PPP in a year. The mean 
percentage for the big countries is 1.63% (standard deviation 0,193), the average 
percentage for the rich small countries is 2.91% (standard deviation 0,285) and the 
average percentage for the poor small countries is 2.32% (standard deviation 0,238). 

These results also support the hypothesis that poor small countries spend a 
higher percentage of the total public expenditures for cultural affairs than the big 
countries do. Furthermore, we divided the group of 20 big countries into 9 rich big 
countries with over $15,000 GDP per capita at PPP in a year, and 11 poor big 
countries with less than $15,000 GDP per capita at PPP in a year. There is no 
significant difference in the average percentage between these two sub-groups, 
which supports the argument for the hypothesis that small countries emphasize 
cultural activities. 


Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


33 


The emphasis of smaller nations on cultural activities is understandable because 
they are fighting for their cultural heritage in a world characterized by increasing 
globalization. Iceland is a good example of this. Public authorities can of course 
contribute to cultural activities in other ways than by increasing their cultural 
expenditures, e.g. by reforming their tax law by favoring companies and individuals 
who give grants to the cultural sector. This has been done in many countries 
(Schuster, 1985). 

4. Creative industries 

Research into creative activities was first conducted principally within the social 
sciences and psychology, and centered on the creative individuals themselves or their 
creative work. Now, however, growing attention is being focused on the environment 
surrounding creative work and the creative industries. Creative individuals can be 
studied through looking at factors such as childhood background, life experience or 
character. The external circumstances of creative individuals can also be taken into 
account, which is of great significance since these external circumstances form the 
principal factor that outside players, such as administrators and politicians, are able 
to influence. 

Creation normally refers to innovation. This is therefore not a definition which 
relates only to artistic creation, but rather a much wider concept. Three principal 
factors can be linked together in this context: culture, personal background and 
society. They can be represented graphically, where creation is shown as a process 
which is engendered at the borders of the three principal factors, as shown in Figure 
2 (Csikszentimihalyi, 1997). 



Figure 2: The systems view of crecitivity (Csikszentimihalyi's model) 


34 


Economic impact of public cultural expenditures 


Figure 2 shows that culture is divided into several segments, i.e. domains, and 
information is transferred to and from individuals. In this context background, such 
as education, is extremely important. Society is also divided into various fields, 
where the creative work of individuals, i.e. the creation of novelty, flows back and 
forth. 

Culture should be understood as a delimited economic factor. However, culture 
is so variegated that it is difficult to discuss it as a single concept. Creation can be 
regarded as an activity within a certain framework of culture (Cowen, 2002). Every 
society is composed of many smaller groups, and creation often stretches over a long 
period of time, even many years. The assumption is that it is the individual who will 
take the principal initiative, and not the group. However, this can be viewed from 
different perspectives within the fine arts, and these are also relevant to other aspects 
of creation, in scientific work for example. The approach of analyzing on the basis of 
three principal factors, as described in Figure 2, involves the interaction of 
individuals, which shapes a framework that encourages creation, which in turn has a 
positive economic impact. 

An important aspect of any discussion of creation is the realization that creation 
often takes place in clusters, where a number of individuals come together and a 
transformation occurs. It is important in all creative activity for individuals to have 
access to a fertile environment, e.g. with others working on similar activities in the 
near vicinity, as is commonly the case when people are working on scientific research 
in a university setting. A group is also needed for individuals or organizations to 
participate in, and the group needs to be strong enough for ideas to be encouraged 
and supported and carried out; in such cases differences in circumstances make a 
great deal of difference. Creation requires an audience to have any significance. It is 
not enough for the creation to take place only for the individual in question, except 
as a part of his or her own personal development. 

One of the first definitions of creative industries was proposed by the UK 
Govemment's Creative Industries Task Force. According to this definition 13 
categories are included in the creative industries: advertising, architecture, the art 
and antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, interactive 
leisure, software, music, the performing arts, software and computer services, and 
television and radio (Jones, Comfort, Eastwood & Hillier, 2004). The cultural industry 
has undergone profound changes in recent decades, among other things as a result of 
extensive mergers in the media sector. For example, the cost of printing, filming 
movies and creating DVDs has fallen significantly. At the same time, control over 
distribution has become more important than before, in order to reduce uncertainty 
(Hirsch, 2000). 

In the discussion of creative industries there are two different viewpoints. On 
the one hand, there is the approach of looking at the creative industries that produce 
goods and services which have a cultural and artistic value or a recreational value. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


35 


Here, it is the goods and services produced that are at the center of gravity. From this 
point of view, sectors such as the film sector, music sector and publishing sector 
belong to the creative industries (Caves, 2000). On the other hand, one can look at the 
individuals in separate sectors and classify their work into the four following cate- 
gories: primary production, manufacturing, services and creative industries (Florida, 
2002). The discussion of the creative industries in this paper uses this latter method. 

The industries that constitute creative industries are science, education, arts, 
design, journalism, sports, computer sciences, engineering, high technology, 
architecture and management. Management is regarded as a part of the creative 
industries, as well as high technology, as it is a field where new ideas are shaped. 
Among other things, a creative industry involves the dissemination of knowledge, 
where all kinds of contact networks are formed, and it also concems entertainment. 
There are strong globalization trends in the creative industries, caused by the bigger 
companies in the world with their strong brands in the film industry, music, media, 
fashion, consumer electronics, and so on (Carla, Miller, Choi & Chen, 2005). The role 
of public authorities and public policy in cultural affairs is important regardless of 
which definition of creative industries we use. 

The Global Creativity Index is created by the combination of the Talent Index, 
the Technology Index and the Tolerance Index (Florida, 2005). The indices are equally 
weighted. The Talent Index includes the percentage of the workforce of a nation 
occupied in the creative industries, the percentage of a country's population holding 
a bachelor's degree, and the number of researchers per million inhabitants. The 
Technology Index includes R&D expenditures as a percentage of GDP and the 
number of patents granted per million inhabitants. The Tolerance Index is based on a 
series of questions about attitudes and the degree to which the inhabitants of a 
country value self-expression and individual rights. Table 2 shows the Global 
Creativity Index for 45 countries (Florida, 2005). 

Any discussion of the competitiveness of nations will normally be based on the 
Gross Domestic Product per capita and the trade performance of a country 
(Fagerberg et al., 2004). Table 2 shows the World Competitiveness Index for 45 
countries ( Global Competitiveness Report, 2005). The Index of Information and 
Communication Technology ( Global Information Technology Report, 2005) shows the 
extent of information and communication technology in individual countries. The 
countries are ranked by the Networked Readiness Index, which is based on the 
information and communication technology on offer in a given country, the readiness 
of a community's key stakeholders, i.e. individuals, businesses and governments, and 
the use of information and communication technology among these stakeholders. 
Table 2 shows the Index of Information and Communication Technology for 45 
countries. 2 Gross National Income (GNI) at PPP for 2004 in international dollars is 

2 The reason that only 45 countries are included is that values for all the indices were available only 
for these countries. 



36 


Economic impact of public cultural expenditures 


also listed in Table 2 ( GNI per capita. Atlas method and PPP, 2005). The World Economic 
Forum has measured the Global Gender Gap by looking into five areas: economic 
participation, economic opportunity, political empowerment, educational attainment 
and health and well-being ( Gender Gap Report, 2005). The scores for 42 countries for 
2004 are included in Table 2. 

Table 2. Global Creativity Index (GCI), World Competitiveness Index (WCI), Index of 
Information and Communication Technology (ICT), Gross National Income (CNI) per capita 
at PPP, and Global Gender Gap Index (GGGI) for 42-45 countries. 


Gross 



Global 

Creativity 

Index 

(GCI) 

World 
Competitive- 
ness Index 
(WCI) 

Index of 
Information and 
Communication 
Technology (ICT) 

National 
Income (CNI) 
per capita at 
PPP 

Global 
Gender 
Gap Index 
(GGGI) 

Sweden 

0.808 

5.65 

1.53 

29,770 

5.53 

Japan 

0.766 

5.18 

1.35 

30,040 

3.76 

Finland 

0.684 

5.94 

1.62 

29,560 

5.19 

United States 

0.666 

5.81 

1.58 

39,710 

4.40 

Switzerland 

0.637 

5.46 

1.30 

35,370 

3.97 

Denmark 

0.613 

5.65 

1.60 

31,550 

5.27 

Iceland 

0.612 

5.48 

1.66 

32,360 

5.32 

Netherlands 

0.611 

5.21 

1.08 

31,220 

4.48 

Norway 

0.595 

5.40 

1.19 

38,550 

5.39 

Germany 

0.577 

5.10 

1.16 

27,950 

4.61 

Canada 

0.548 

5.10 

1.27 

30,660 

4.87 

Australia 

0.528 

5.21 

1.23 

29,200 

4.61 

Belgium 

0.526 

4.63 

0.74 

31,360 

4.30 

Israel 

0.525 

4.84 

1.02 

23,510 

3.94 

United Kingdom 

0.517 

5.11 

1.21 

31,460 

4.75 

South Korea 

0.465 

5.07 

0.81 

20,400 

3.18 

France 

0.462 

4.78 

0.96 

29,320 

4.49 

New Zealand 

0.459 

5.09 

0.95 

22,130 

4.89 

Austria 

0.438 

4.95 

1.01 

31,790 

4.13 

Ireland 

0.414 

4.86 

0.89 

33,170 

4.40 

Czech Republic 

0.382 

4.42 

0.21 

18,400 

4.19 

Greece 

0.371 

4.26 

0.17 

22,000 

3.41 

Spain 

0.365 

4.80 

0.43 

25,070 

4.13 

Estonia 

0.360 

4.95 

0.80 

13,190 

4.47 

Russia 

0.339 

3.53 

-0.36 

9,620 

4.03 

Italy 

0.335 

4.21 

0.10 

27,860 

3.50 

Ukraine 

0.296 

3.30 

-0.68 

6,250 


Slovakia 

0.291 

4.31 

0.03 

14,370 

4.28 

FFungary 

0.282 

4.38 

0.24 

15,620 

4.19 

Croatia 

0.28 

3.74 

-0.25 

11,670 




Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


37 



Global 

Creativity 

Index 

(GCI) 

World 
Competitive- 
ness Index 
(WCI) 

Index of 
Information and 
Communication 
Technology (ICT) 

Gross 
National 
Income (CNI) 
per capita at 
PPP 

Global 
Gender 
Gap Index 
(GGGI) 

Bulgaria 

0.275 

3.83 

-0.51 

7,870 

4.06 

Latvia 

0.262 

4.29 

-0.23 

11,850 

4.60 

Uruguay 

0.240 

3.93 

-0.39 

6,250 

4.01 

Poland 

0.239 

4.00 

-0.5 

12,640 

4.36 

Portugal 

0.234 

4.91 

0.39 

19,250 

4.21 

China 

0.230 

4.07 

0.17 

5,530 

4.01 

Georgia 

0.219 

3.25 

-0.94 

2,930 


Argentina 

0.199 

3.56 

-0.62 

12,460 

3.97 

Turkey 

0.186 

3.68 

-0.14 

7,680 

2.67 

Chile 

0.185 

4.91 

0.29 

10,500 

3.40 

India 

0.177 

4.04 

0.23 

3,100 

3.27 

Mexico 

0.164 

3.92 

-0.28 

9,590 

3.28 

Brazil 

0.159 

3.69 

0.08 

8,020 

3.29 

Peru 

0.132 

3.66 

-0.91 

5,370 

3.47 

Romania 

0.127 

3.67 

-0.15 

8,190 

3.70 


Figure 3 shows the correlation between the Global Creativity Index and the 
World Competitiveness Index. 


Regression of GCI and WCI 



Figure 3. Regression ofthe Global Creativity Index and World Competitiveness Index (WCI) 
for 45 countries. 


38 


Economic impact of public cultural expenditures 


As Figure 3 shows, there is a significant positive correlation between these 
coefficients. The regression coefficient R is 0.85. The conclusion can therefore be 
drawn that a nation's competitiveness increases as a larger section of the economy 
falls within the creative industries, and vice versa. 

Another method of calculating an index of competitiveness of countries is to 
evaluate four fields, namely economic performance, govemment efficiency, business 
efficiency and infrastructure. Each field consists of several sub-fields (The World 
Competitiveness Scoreboard, 2005). The regression coefficient between this method and 
the previous method of measuring the competitiveness of countries is 0.88. The 
regression coefficient R of a comparison between the Global Creativity Index (GCI) 
and the Competitiveness Index of the World Competitiveness Scoreboard is 0.76, 
which is similar to the results shown in Figure 3. 

Figure 4 shows the connection between the Global Creativity Index and the 
Index of Information and Communication Technology. 


■n 

c 

re 

c 

o 

‘5 

ro 

£ 


>2 

c 


o 

X 

o 

■o 

c 



Globai Creativity Index (GCI) 


Figure 4. Regression ofthe Global Creativity Index (GCI) and Index of Information and 
Communication Technology (ICT)for 45 countries. 


As Figure 4 shows, there is a significant positive correlation between these 
coefficients. The regression coefficient R is 0.88. The conclusion can therefore be 
drawn that a nation's creativity increases as a larger section of the economy uses 
information and communications technology, but we have to bear in mind that the 
Global Creativity Index is linked to the status of information technology within a 
society. 

Figure 5 shows the connection between the Global Creativity Index and the 
Gross National Income per capita at PPP. 


Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


39 



Figure 5. Regression ofGlobal Creativity Index (GCI) and Gross National Income (GNI) per 
capita at PPPfor 45 countries. 

As Figure 5 shows, there is a significant positive correlation between these 
coefficients. The regression coefficient R is 0.87. Overly strong conclusions should not 
be drawn from this correlation, because the Global Creativity Index is connected to 
the overall level of output in a society. 



Figure 6. Regression ofthe Global Creativity Index (GCI) and Global Gender Gap Index 
(GGGI)for 42 countries. 


40 


Economic impact of public cultural expenditures 


Figure 6 shows the connection between the Global Creativity Index and the 
Global Gender Cap Index. The regression coefficient is 0.88, showing a strong 
positive relation. One might suggest that increased equality results in increased 
creativity and vice versa. Nevertheless, one should not conclude too much from this 
simple comparison, but more research on equality and creativity would certainly be 
of interest. 

5. The music sector as a creative industry, and Porter’s models 

Increased cultural activity in an economy, including increased musical activity, 
results in improved living conditions and an improved quality of life deriving from 
positive externalities. In this way it is much like increased education. There are also 
various other effects of cultural activity which are not easily measurable, such as 
improved well-being for individuals, which is particularly apparent in the case of 
music. In addition, the creation of value is a permanent feature of the cultural sector. 
Even though Mozart composed his music centuries ago, for example, its economic 
impact is still substantial. To this day, his music is performed at concerts, on discs 
and by other means. Thus, music is constantly repeated, although the perception of 
its worth changes with time, and the creation of value continues. 

The competitive position of enterprises in the music industry can be shown 
using Porter's five-force model (Porter, 1980). Figure 7 illustrates this methodology. 



Figure 7. Porter'sfive competitive forces. 


The music industry is so diverse that a distinction needs to be made between 
individual enterprises and organizations in order for this approach to be useful. 
Nevertheless, there are many common features, such as the buyers. Most of the 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


41 


activities within the music industry focus on individuals as buyers, as shown to the 
right in Figure 7. The position of consumers is strong, as music is in competition with 
various other forms of entertainment. The same applies to localized products and 
services, many of which are connected with music, such as other branches of art and 
various types of entertainment; these are shown at the bottom of the illustration. 

Suppliers in the music industry, shown to the left in Figure 7, are of various 
kinds, such as musicians supplying to publishers, music teachers to music schools 
and producers to the media. The competitive position of suppliers is usually not 
particularly strong in the music industry, as there are numerous competitors working 
in the same field. The key factor lies in the middle of the model, which shows the 
extent of the competition between enterprises within the industry. Competition 
between enterprises is usually extensive in most fields of the music industry. 

The top of the illustration shows the possible new stakeholders in the music 
market. Barriers to entry are usually weak. This does not apply, however, to the parts 
of the market that require substantial capital investment, such as opera houses and 
concert halls. Analysis using this model to uncover competitive advantages can result 
in the conclusion that building upon a weak foundation in a certain area can later, by 
decisive measures, prove to hold potentials for competitive advantage. Threats from 
new entrants and new technology can be seen in the music industry as the line 
between radio and television and the line between radio and television and the new 
techonology of the Internet (Hirsch, 2000). 

This idea can be transposed to the competitiveness of nations (Porter, 1990). 

This model examines the so-called Porter's diamond, which is here applied to the 
Icelandic music industry and shown in Figure 8. 



Figure 8. Porter's Diamond Model. 


The production factors, shown on the left in Figure 8, are labor, natural 
resources, capital, knowledge, human resources, organization, technology and 


42 


Economic impact of public cultural expenditures 


institutions. For the music industry, qualified employees and capital are of the 
greatest importance. Unskilled labor, for instance, is not common in the music 
industry. 

Demand, which is shown on the right in Figure 8, is somewhat special in the 
Icelandic music industry, as the domestic market is so small. From a small, but 
professional domestic market, however, advances can be made into foreign markets, 
and there are several examples of this in Iceland. There are already numerous 
Icelandic musicians who have made a name for themselves outside Iceland, such as 
Björk and the rock band SigurRós (Einarsson, 2004). 

Related industries and supporting industries, shown at the bottom of Figure 8, 
include music teaching and the media. Music teaching is quite a strong sector in 
Iceland, but reinforcing it would undoubtedly strengthen the music industry still 
further. As regards strategy, structure and rivalry, shown at the top of Figure 8, it is 
apparent that the financial market is weak in the music industry and it is difficult to 
obtain financing for new ideas, e.g. through the stock market. 

It is also of relevance here that jobs in the music industry are not very easily 
identifiable or respected in the labor market and are widely regarded as low-income 
jobs, which is accurate to a considerable extent. Competition in the music industries 
can help others and promote increased efficiency and greater creative energy within 
the industry. Well-educated employees are the principal advantage in the music 
industry environment. The principal weakness is the small domestic market, which 
nevertheless can be used as a platform for cross-border expansion, since, as it 
happens, the consumers in the domestic market are quite enlightened and 
demanding. 

Govemment, shown at the top left of Figure 8, can do a great deal to promote a 
country's competitiveness in the music sector, for example through increased 
financial support, improved infrastructure or institutions (including facilities), tax 
incentives for the creative industries, strengthening the school system, recognizing 
the economic significance of the music industry, and promoting interest. The links 
with government are shown by a dotted line in the illustration, which means that the 
govemment can impact individual factors in the model directly. It is important in this 
context to employ the arm's length principle, i.e. the attitude that politicians should 
only engage in providing the capital for art and culture, not in utilizing it. The 
cultural and educational policy of govemments is nevertheless, in this sector as 
elsewhere, crucial to the infrastructure of creative industries, and it can greatly 
promote their expansion. 

In the music publication sector, enterprises are divided primarily into large 
international corporations and small local undertakings. Their relationship can be 
described within Transaction Cost Economics framework (Gander & Rieple, 2004). 
Music has a significant impact on consumer perception and the behavior of 
customers and staff, with implications for revenues and profits (Areni, 2003). 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


43 


Studies of the Nordic music industry show that the industry is in a stage of 
rapid growth, both as regards employees and turnover ( Behind the Music, 2003). A 
growing part of the creation of value in the music industry is a result of related 
industries, such as the production of music videos, software, distribution of digital 
material, etc. Normally, there is a clear division in the industry between independent 
recording companies and the major players, who also possess their own separate 
brand names. Also, the division between individual aspects is unclear, e.g. between 
record companies, publishers, management and promotion. All of these factors are 
mixed together within single enterprises. 

The music markets in the Nordic countries are relatively small. This has the 
effect that their opportunities for expansion depend on exports. Some of the Nordic 
countries have been successful in this respect. Sweden, for example, is the third 
largest exporter of music in the world ( Denmark's Creative Potential, 2001). 

6. Conclusion 

The economic impact of cultural activities is often underestimated in economic 
statistics. The influence of culture in increasing the well-being of people is often not 
measured (and perhaps not even measurable) in monetary terms, but it is 
nevertheless of great effect. The value of a society is to a large extent underpinned by 
the depth of its cultural roots. Public authorities can successfully support cultural 
activities on the basis of their positive externalities and their economic impact. 
Globalization offers new opporhmities for cultural activities, and the principle of 
sustainability is very helpful by defining global public goods, like culture. UNESCO 
has developed a framework to measure the economic impact of cultural activities. 
Public cultural expenditures, which are set in the budgets of central and local 
govemments, have a significant impact on cultural activities. Priorities in public 
cultural expenditures are decided largely by politicians. 

By analyzing the public cultural expenditures for various countries and the 
share of cultural expenditures in each country's total outlay, we found a statistically 
significant negative correlation between the share of public culhiral expendihires and 
the populations of individual countries. One reason for this is that public authorities 
in less populated countries place a greater emphasis on the cultural sector through 
public expenditures than more populous countries. The authorities in less populated 
countries are more concemed about their domestic culture, which they perceive as 
more vulnerable, and are afraid that the cultural diversity represented by their 
smaller communities will fall victim to increased globalization. 

There are differing definitions of creative industries in the literature. We 
discussed the Global Creativity Index and found a strong relation between the Global 
Creativity Index and the competitiveness of nations. Furthermore, there is a strong 
relation between the Global Creativity Index and the Index of Information and 



44 


Economic impact of public cultural expenditures 


Communication Technology , theGross National Income per capita, and the Global 
Gender Gap Index. 

Finally, the music industry, which forms an important part of the creative 
industries in many economies, can be described very well using the models of 
Michael Porter. These models are helpful in finding ways to strengthen the cultural 
and creative industries. Public policy-making is of great importance to the well-being 
of creative industries. 

References 

Altvater, E. (1996). Grenzen der Globalisierung: Ökonomie, Ökologie und Politik in der 
Weltgesellschaft. Munster: Westfalisches Dampfboot. 

Areni, C. S. (2003). Examining managers' theories of how atmospheric music affects 

perception, behavior and financial performance. Journal ofRetailing and Consumer 
Service, 10(5), 263-274. 

Behind theMusic. Profiting from Sound: A Systems Approach to the Dynamics ofthe Nordic Music 
Industry (2003). Copenhagen: Nordic Industrial Fund. 

Bendixen, P. (1998). Einfiihrung in die Kultur- und Kunstökonomie. Opladen: Westdeutscher 
Verlag. 

Carla, C., Miller J. M., Choi C. J. & Chen S. (2005). Globalization rediscovered: the case of 
uniqueness and "creative industries." Management International Review, 45 (Special 
Issue), 121-128. 

Caves, R. E. (2000). Creative Industries. Contracts between Art and Commerce. Cambridge: 
Harvard University Press. 

Cowen, T. (2002). Creative Destruction: How Globalization is Changing the World's Cultures. 
Princeton: Princeton University Press. 

Csikszentimihalyi, M. (1999). Implications of a systems perspective for the study of creativity. 
In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook ofCreativity (pp. 313-335). New York: Cambridge 
University Press. 

Denmark's Creative Potential. Culture and Business Report 2000 (2001). Copenhagen: The 
Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Culture. 

Einarsson, A. (2002). Global cultural economics. In Proceedings from the International 
Conference on Globalization 18th-19th Oct. 2002. Reykjavik: University of Iceland. 
Einarsson, A. (2004). Hagræn áhrif tónlistar (Economic Impact ofthe Music Sector). Reykjavik: 
Faculty of Economics and Business Administration. University of Iceland. 

Fagerberg, J., Knell M. and Srholec M. (2004). The competitiveness of nations: economic 
growth in the ECE region. Paper presented at the UNECE Spring Seminar, 
Competitiveness and Economic Growth in the ECE Region, Geneva, February 23, 2004. 
Retrieved January 20, 2008, from 

http://www.unece.org/ead/sem/sem2004/papers/Fagerberg.pdf. 

Florida, R. (2002). The Rise ofthe Creative Class. New York: Basic Books. 

Florida, R. (2005). The Flight ofthe Creative Class. New York: HarperCollins Publishers. 

Frey, B. S. (2000). Arts and Economics. Berlin: Springer-Verlag. 

Gander, J. & Rieple M. (2004). How relevant is Transaction Cost Economics to inter-firm 
relationships in the music industry? Journal ofCultural Economics, 26(1), 57-79. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


45 


Gender Gap Report (2005). World Economic Forum. Located at http://www.weforum.org. 

Global Competitiveness Report (2005). World Economic Forum. Retrieved January 10, 2008, 
from http://www.weforum.org. 

Global Information Technology Report (2005). World Economic Forum. Retrieved January 10, 
2008, from http://www.weforum.org. 

GNI per capita. Atlas method and PPP (2005). World Bank. Retrieved January 10, 2008, from 
http://www.worldbank.org. 

Government Finance Statistics Yearbook (2002-2005). Vol. XXVI-XXIX, 2002-2005. Washington: 
International Monetary Fund. 

Haydon, B. (2000). Cultural statistics within a developed statistical system (Australia and 
Canada). In World Culture Report. Highlights. Part Five. Methodology: Building 
Cultural Indicators. Paris: UNESCO. Retrieved September 1, 2007, from 
http://www.unesco.org/culture/worldreport/html_eng/wcrb51.shtml. 

Held, D., McGrew A., Goldblatt D. & Perator J. (1999). Global Transformations. Politics, 
Economics and Culture. Cambridge: Polity Press. 

Hirsch, P. M. (2000). Culhiral industries revisited. Organization Science, 11(3), 356-368. 

Howes, D. (1996). Introduction. Commodities and cultural borders. In D. Howes (Ed.), Cross- 
Cultural Consumption. Global Markets. Local Realities (pp. 1-18). London: Routledge. 

Jones, P, Comfort D., Eastwood I. & Hillier D. (2004). Creative industries: economic 

contribution, management challenges and support imitativeness. Management Research 
News, 27 (11/12), 134-141. 

Kaul, I., Grunberg I. & Stern M. A. (Eds.) (1999). Global Public Goods. International Cooperation 
in the 21st Century. London: Oxford University Press. 

National Accounts (2004). OECD. Retrieved September 15, 2007, from http://www.oecd.org. 

Pálsson, J. & Olafsson B. A. (2005). Menningarlíf og tónlistarstarf i Hallgrimskirkju i ljósi 
hagfræðinnar. Working paper. Reykjavik: Faculty of Economics and Business 
Administration. University of Iceland. 

Peacock, A. & Rizzo I. (Eds.) (1994). Cultural Economics and Cultural Policies. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. 

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press. 

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage ofNations. New York: The Free Press. 

Sable, K. A. & Kling R. W. (2001). The double public good: a conceptual framework for 

"shared experience" values associated with heritage conservation. Journal ofCultural 
Economics, 25 (2), 77-89. 

Schuster, J. M. D. (1985). Supporting the arts: an international comparative study, Canada, Federal 
Republic ofGermany, France, Italy, Great Britain, Netherlands, Sweden, United States. 
Washington D.C.: Policy and Planing Division, National Endowment for the Arts. 

Serageldin, I. 1999. Cultural heritage as public good: economic analysis applied to historic 
cities. In I. Kaul, I. Grunberg & M.A. Stern (Eds.) Global Public Goods. International 
Cooperation in the 21st Century (pp. 240-263). New York: Oxford University Press. 

The World Competitiveness Scoreboard (2005). International Institute for Management 
Development (IMD). Retrieved September 5, 2007, from http://www02.imd.ch. 

World Culture Report 2000 (2002). Paris: UNESCO. 



46 


Economic impact of public cuiturai expenditures 


About the author 

Ágúst Einarsson is professor and rector of Bifröst University, Iceland. E-mail: 
agust@bifrost.is. An earlier version of this paper was presented at the 4th 
International Conference of Cultural Policy Research (ICCPR), which took place from 
12-16 July 2006 in Vienna, Austria. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


47 


WORKING PAPER 


íslenskir stjórnendur í norrænum samanburði 

Ásta Dís Óladóttir og Ragnheiður Jóhannesdóttir 

Ágrip: Yfirlitsgrein þessi fjallar um stjómendur og hvaða áhrif uppruni, þjóðemi og 
menning hefur á stjórnunarstíl. Fjallað er um íslenska stjómendur almennt, stöðu 
þeirra í norrænum samanburði og samstarfshæfni stjórnenda frá íslandi, Danmörku, 
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Niðurstöður þeirra rannsókna sem vom skoðaðar benda 
til þess að norrænn stjómunarstíll sé á margan hátt keimlíkur, þó að hver þjóð hafi sín 
sérkenni sem rekja má til þjóðmenningar í hverju landi fyrir sig. íslenskur stjórnunar- 
stíll á margt sameiginlegt með stjórnunarháttum annars staðar á Norðurlöndum, en 
það sem greinir íslenska stjómendur einna helst frá öðrum er að þeir eru fljótir að taka 
ákvarðanir, vinnuvenjur þeirra eru á margan hátt frábrugðnar og í mörgum þeirra 
virðist hið svokallaða „ reddaragen" ríkjandi. 

Lykilorð: norrænir stjórnendur, stjómunarstíll, menning, þjóðmenning, 
fyrirtækjamenning, alþjóðleg samstarfsverkefni 

Abstract: In this review article we raise the question of how nationality and culture 
affect management style. Are Nordic managers all the same? We discuss Icelandic 
managers generally, how they compare with managers from the other Nordic 
countries, and the cooperation skills of managers from Iceland, Denmark, Finland, 

Norway, and Sweden. The available research indicates that Nordic management styles 
are similar, but that each nation has a particular character which can be traced to 
aspects of each national culture. Icelandic management style has much in common 
with the rest of the Nordic countries. But Icelandic managers set themselves apart by 
being quick to make decisions, hard-working, and extremely optimistic in the way 
that they believe that everything is possible (a "just do it" attitude). 

Keywords: Nordic managers, management styles, culture, 
national culture, corporate culture, international projects 


Inngangur 

íslensk fyrirtæki hafa verið að færa út kvíamar á síðustu ámm þar sem rík áhersla 
hefur verið lögð á nágrannalöndin Danmörku, Finnland, Noreg og Svíþjóð. Fiorft 
hefur verið til þess að þjóðmenning landanna sé keimlík og því ætti ekki að vera 
vandkvæðum bundið að hefja starfsemi. Sókn íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði 
hefur það í för með sér að íslenskir stjórnendur fara utan til starfa í síauknum mæli 
og þá reynir á að skilja ólíka menningarheima og að geta aðlagast nýju umhverfi 
hratt og vel. Viðfangsefni þessarar yfirlitsgreinar er að skoða hvað einkennir íslenska 



48 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


stjómendur, hvemig aðrir norrænir stjórnendur em í samanburði við þá íslensku og 
hvernig samstarf norrænna stjórnenda gengur. Eins og bent hefur verið á er þetta 
eingöngu yfirlit yfir rannsóknir og kannanir sem gerðar hafa verið, en ekki var farið í 
neina frumrannsókn á þessu sviði. 

Stjórnendur og áhrifavaldar 

Samkvæmt Sayles (1989) eru stjórnendur starfsmenn sem hafa sérstakan áhuga á 
gangverki fyrirtækisins, skilvirkni og áhrifaríkum aðferðum. Mörkin milli stjórnenda 
og leiðtoga geta oft virst vera óskýr. Fræðimenn eru ekki á einu máli um hvort 
stjómun snúist um hæfileika, eiginleika eða erfða hegðun. í upphafi var kenningin sú 
að eiginleikar áhrifamikilla stjórnenda væru erfðir sem ekki væri hægt að læra. Síðar 
hafa fræðimenn bent á að allir hafi möguleika á því að verða góðir stjórnendur og 
dæmi um slíkt sé Jack Welsh, fyrrverandi forstjóri General Electric. Þannig er alltaf 
hægt að bæta við þekkingu sína og nota hana síðan markvisst. í bókinni The nature of 
managerial work frá árinu 1973 (sjá í Wickham, 1999) setur Henry Mintzberg fram 
kenningar um hlutverk stjórnenda. Hann heldur því fram að hægt sé að skipta 
hlutverkum stjómenda í þrjá mismunandi flokka: 

— Samskiptahlutverk (e. interpersonal roles) 

— Upplýsingahlutverk (e. informational roles) 

— Ákvörðunarhlutverk (e. decisional roles) 

Þótt einstaklingur gegni starfi stjómanda í fyrirtæki, þá er það alls ekki 
sjálfgefið að hann þyki góður stjómandi. Samkvæmt Mintzberg og Gosling (2002) 
þurfa stjórnendur að búa yfir eftirfarandi eiginleikum til þess að geta talist góðir 
stjórnendur: 

a) að hafa stjórn á sjálfum sér. Hér er átt við þekkingu einstaklings á sjálfum 
sér, tilfinningum og aðgerðum sínum. Til þess að geta unnið sem stjórnandi er 
nauðsynlegt að viðkomandi hafi stjórn á viðburðum í eigin lífi. Einstaklingar með 
góða sjálfsmynd eru jafnan með gott sjálfsálit, þeir em jafnlyndir, jákvæðir og láta 
áreiti ekki hafa mikil áhrif á sig. Þeir einstaklingar sem eru með bágt sjálfsmat eru 
sjálfsgagnrýnir, jafnan óhamingjusamir, eru í ójafnvægi og þurfa sífellt á staðfestingu 
á ágæti sínu og jákvæðri svörun að halda. Þannig fara einstaklingar með jákvætt 
viðhorf gjarnan að reglum og bera virðingu fyrir verklagi á meðan þeir sem eru með 
neikvætt viðhorf brjóta oft reglur og verklag. Hæfileikinn til þess að hafa stjórn á 
hvötum sínum, halda einbeitingu, halda áætlunum og fylgja ferlum er mikilvægur í 
þessu samhengi. 

b) að hafa stjórn á samböndum. Þessi eiginleiki snýst um hæfni til samstarfs 
við aðra. Einstaklingar með þessa hæfni eru iðulega félagsverur með útgeislun, góða 
sjálfsstjórn, og þægilega nærveru. Að geta sett sig í spor annarra krefst einbeitingar 
og sjálfsaga en mikilvægur hluti af þessari hæfni er að geta áttað sig á væntingum 
annarra og samræmt væntingar annarra eigin framkomu og hegðun. Hæfni þessi 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


49 


byggir á því að búa til, þróa og viðhalda langtímasambandi við einstaklinga ólíka 
þeim sjálfum m.t.t. aldurs, menningar og kyns. 

c) að hafa stjórn á rekstri fyrirtækja. í fyrirtækjarekstri er mikilvægt að hafa 
hæfileika til þess að greina umhverfið rétt og taka raunhæfar ákvarðanir. Ýmislegt 
gehir haft áhrif á og skekkt ákvarðanatöku eins og t.d. mikið sjálfsálit, bjartsýni, 
fyrirfram ákveðin niðurstaða, persónuleg reynsla og meðfæddir gallar í rökhugsun 
einstaklinga. 

d) að hafa stjórn og skilja menningarlegt samhengi. Vídd þessi snýr að þróun 
stjómenda í alþjóðlegu samhengi, tengist ferðalögum og því að upplifa menningu 
annarra landa. Þetta hefur áhrif á líf stjórnandans þannig að hann eykur þekkingu 
sína og öðlast ákveðna heimssýn. í aukinni alþjóðavæðingu þurfa stjórnendur á 
starfsmönnum að halda sem hafa alþjóðlega þekkingu og reynslu. 

e) að hafa stjórn á breytingum í umhverfinu. Breytingar í umhverfinu og á 
vinnustað eru óumflýjanlegur hluti af hinu daglega lífi. Stjómendur þurfa að átta sig 
á mikilvægi þess að örar breytingar og aðlögunarhæfni er lykillinn að framtíðinni í 
fyrirtækjarekstri í dag. Við breytingar auka stjómendur sífellt við þekkingu sína. 

Menning 

Þjóðmenning er víðfeðmt hugtak og það er svo ótal margt í umhverfinu sem hefur 
áhrif og mótar einstaklinginn allt frá bamæsku; sagan, menningin, hefðirnar, 
venjurnar, viðhorfin og frásagnirnar sem gengið hafa mann frá manni. Þessi atriði 
skapa heildarmynd hverrar þjóðar. Hofstede (1980) lýsir þjóðmenningu sem forritun 
hugans sem aðgreinir einn hóp frá öðmm. Poortinga (1992) skynjar þjóðmenningu 
sem umgjörðina um hegðun einstaklinga innan samfélags, þar sem skilgreint er hvað 
sé ásættanleg og hvað óásættanleg hegðun. Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith 
(1996) segja þjóðmenningu vera mynstur hugsana, tilfinninga og aðgerða 
einstaklinga af sama þjóðemi. Samkvæmt Schneider og Barsoux (2002) eru það 
margir mismunandi þættir sem hafa áhrif á menningu þjóðar, m.a. hegðun, trú, gildi 
og undirliggjandi ályktanir. Einnig hefur landfræðileg staða, saga þjóðarinnar, 
pólitískir og hagfræðilegir kraftar, loftslag, trú og tungumál áhrif. 

Alexander (2005b) segir þjóðmenningu vera lýsingu á tilhneigingu og ráðandi 
viðhorfum innan samfélags. Það er síðan gildi menningarinnar og forgangsröðun í 
lífinu sem hefur áhrif á viðskiptahætti, stjórnun og stjómunarstíl. Ein leið til að 
rannsaka þjóðmenningu er að skoða sögu viðkomandi þjóðar. Menningarsaga þjóða 
er samansafn af sögu, þekktri menningu, hefðum, venjum, viðhorfum og frásögnum. 
Að mati Þórhalls Ö. Guðlaugssonar (2007) er hægt að meta og greina þjóðmenningu 
út frá daglegu lífi, félagslegum tengslum og stöðu, tungumáli, menntun, samhengi 
orða, efnislegum þáttum, fagurfræðilegum þáttum, trúarbrögðum, stolti, fordómum 
og siðgæði. 

Þegar rætt er um menningu fyrirtækja er oftar en ekki vísað til viðmiðana, 
gilda, skoðana og hegðunar sem birtist í því hvernig einstaklingar og ákveðnir hópar 



50 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


framkvæma hlutina. Saga fyrirtækja er áhrifavaldur í menningu og veitir fyrirtækjum 
ákveðna sérstöðu og sem oft tengist áhrifum fyrri leiðtoga og ákvörðunum þeirra. 
Menning fyrirtækja birtist í þjóðháttum, siðferði, hugmyndakerfum en að sama skapi 
í þeirri stefnumótun sem fyrirtækið velur sér (Eldridge & Crombie, 1974; sjá í Brown, 
1998). 

Skilgreining Brown (1998) á fyrirtækjamenningu er eftirfarandi: 
Fyrirtækjamenning þróast í gegnum sögu fyrirtækisins og vísar til mynsturs skoðana, 
gilda og lærðra leiða til að takast á við hin ýmsu verkefni. Fyrirtækjamenning birtist 
oft í skipulagningu fyrirtækis og hegðun starfsmanna þess. Gildi og trú eru 
óáþreifanlegir þættir sem mynda kjarna fyrirtækjamenningar og eru viðteknar 
hugmyndir um hvað skiptir máli. Menning birtist í trúarsiðum, vinnuvenjum og 
viðhöfnum. Vinnuvenjur leiðbeina einstaklingum um ákveðna framkvæmd en falin 
meining er á bak við venjurnar sem endurspegla mikilvæg gildi (Deal og Kennedy, 
2000). Hinn hollenski Geert Hofstede (1980) gerði rannsókn á starfsmönnum IBM í 
markaðs- og þjónustustörfum í yfir 70 löndum. í rannsókninni voru notaðir 
spurningalistar á 20 mismunandi tungumálum. Svarendur voru um 116.000 talsins, 
en þeir störfuðu allir hjá IBM, voru með sambærilega menntun og voru í 
sambærilegum störfum. Könnunin var síðan endurtekin um 4 árum síðar og voru 
niðurstöður hliðstæðar. Það sem var helst afgerandi í könnuninni voru mismunandi 
einkenni í þjóðarmenningu ólíkra landa og ætlunin var að varpa ljósi á þann 
mismun. í rannsókninni kynnir Hofstede (1980) til sögunnar „Menningarvíddir 
Hofstede." 

Víddirnar fjórar sem varpa ljósi á þann mismun sem er á þjóðmenningu landa 
og heimshluta eru fjarlægð valdhafa, óvissuþol, einstaklingshyggja og karllægt 
gildismat. 

Fjarlægð valdhafa (e. power distance): Vídd þessi fjallar um venjur og viðhorf í 
samskiptum og sambandi undir- og yfirmanna, að hve miklu leyti það sé samþykkt 
að valdi sé misskipt. Þannig getur vald farið eftir stéttarskiptingu, virðingu eða 
veraldlegum eignum og auði. Frakkland og Þýskaland eru dæmi um lönd þar sem 
valdafjarlægð er mikil, en í þeim löndum er valdafjarlægðinni viðhaldið með 
stéttaskiptingu og ákveðinni tegund þéringa í tungumáli. Þau lönd sem mælast með 
meiri nálægð við valdhafa eru t.d. ísrael og Danmörk. 

Óvissuþol (e. uncertainty-avoidance): Framtíðin er óráðin og þess vegna er 
einstaklingum eðlislægt að forðast óvissu, en mjög mismunandi er hve mikið þol 
gagnvart óvissu og óvæntum atburðum einstaklingar hafa. í sumum löndum er 
mikilvægt að starfa eftir skýrum ramma og fastmótuðum reglum á meðan meiri 
sveigjanleiki er í öðrum löndum. Fönd sem mældust með mikið óvissuþol eru 
Svíþjóð og Danmörk á meðan Japan og Portúgal mældust með lítið óvissuþol. 

Einstaklingshyggja (e. individualism): Vídd þessi mælir hvort unnið sé út frá 
hagsmunum heildarinnar eða hagsmunum einstaklingsins og hvernig er litið á 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


51 


árangur, frumkvæði og einkalíf. Lönd sem mælast hátt í einstaklingshyggju eru 
Bretland og Ástralía á meðan Pakistan og Kólombía mælast lág í einstaklingshyggju. 

Karllægt gildismat (e. masculinity): Þessi vídd mælir árangur sem metinn er út 
frá gróða og veraldlegum gæðum. Hlutverkaskipting er einnig skýr, hraði og 
metnaður mikill. Þau lönd sem sýna hæst gildi á þessum kvarða eru Japan og Ítalía, á 
meðan Svíþjóð og Noregur skora hvað lægst. 

Yfirlit yfir rannsóknir á norrænum stjórnendum 

Engar íslenskar samanburðarrannsóknir hafa verið gerðar á norrænum stjórnendum, 
en nokkrar erlendar rannsóknir eru til. í rannsókn Lindell og Arvonen (1997) kom í 
ljós að það sem norrænar þjóðir eiga sameiginlegt er lítil fjarlægð valdhafa, lítið 
karllægt gildismat og mikið óvissuþol. Ennfremur leggja norrænar þjóðir meiri 
áherslu á mannauð en verkefni. Norrænum stjórnendum er lýst þannig að þeir leggi 
traust á og hugsi vel um undirmenn, séu vinalegir og skipulagðir. 

Ein af þekktari rannsóknum sem gerðar hafa verið á vinnuviðhorfum er 
rannsókn Hofstede (1980). í rannsókn hans komu berlega í ljós algeng 
menningareinkenni hjá Dönum, Finnum, Norðmönnum og Svíum en þessar þjóðir 
ásamt Hollandi hafa litla valdafjarlægð og lítið karllægt gildismat. Tixier (1996) 
rannsakaði norræna stjómendur og komst að því að frumkvæði að samskiptum er 
frekar sjaldgæft hjá norrænu þjóðunum. Alla jafna er rólegt og varfærið yfirbragð yfir 
samningaviðræðum og algengt er að ákvarðanir séu teknar í hópum. Síðar meir 
greindu Hofstede og meðrannsakendur hans (1998) tölfræði sem sýndi að hjá 
norrænu þjóðunum eru fleiri konur yfirstjómendur, þingmenn og ráðherrar en hjá 
mörgum öðrum þjóðum. Ennfremur kom það í ljós að færri norrænir stjórnendur eru 
tilbúnir til að taka að sér starf framkvæmdastjóra og rífa fjölskylduna upp með rótum 
til þess að njóta meiri starfsframa. 

Alexander (2005a) hefur rannsakað norrænt samfélag og niðurstöður rannsókna 
hans benda til þess að norræni stjórnunarstíllinn sé mjög valddreifður og 
lýðræðislegur. Því norðar sem farið er í Evrópu þeim mun meira vill fólk vera útaf 
fyrir sig og vill síður tala við ókunna. Það virðist vera ein almenn regla sem norrænar 
þjóðir eiga sameiginlega. Líkamstjáning norrænna stjórnenda er frekar lágstemmd, 
öfugt við það sem gerist sunnar í álfunni eins og á Ítalíu og á Spáni. Að auki finnst 
þeim þögnin alls ekki vera neikvæð eða vandræðaleg og líta þannig á að 
viðmælandinn sé að íhuga stöðuna. Samkvæmt þessu er áhersla norrænna 
viðskiptahátta skilvirkni, virkni, rökvísi og vörugæði. Norrænir stjórnendur forðast 
rabb (e. small talk) og umræður í viðskiptum eru frekar hlutlægar en huglægar, 
fagmennskan er í fyrirrúmi og persónulegu lífi er haldið utan umræðunnar. Mikill 
gaumur er gefinn að tæknilegum upplýsingum og prentuðu efni. 



52 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


Tafla 1. Danskir stjórnendur. 


Menning og gildi, að mati Dana 

Menning og gildi, skoðun utanaðkomandi 

Valfrelsi einstaklingsins 

Keppnisskap 

Óformlegheit 

Ahættusæknir 

Umburðarlyndi 

Þægilegir í samskiptum 

Sjálfstæði 

Miskunnarlausir 

Að vera opinn 

T ilvilj anakenndir viðskiptasamningar 

Óttaleysi 

Kæruleysi 

Forgangsatriði í viðskiptum 

I samskiptum við Dana skal forðast 

Kímnigáfa 

Að horfa bara á kaldar staðreyndir 

Góðir samningar 

Ýtni 

Virkni 

Að vera óljós í máli 

Þægileg viðskiptasambönd 

Formlegheit 

Sérstakir skilmálar / umhugsunarefni 

Ópersónuleg viðskipti 

Afhendingartími 

Ótraustar upplýsingar 


Heimild: Alexander (2005a). 


Danskir stjórnendur 

Dönskum viðskiptaháttum hefur verið lýst sem óformlegum og opnum, þar ríkir 
samkeppni, kímnigáfa og persónulegt frelsi. Danski stjórnunarstíllinn er talinn vera 
einn óformlegasti stíllinn í Evrópu og mikil áhersla er lögð á persónuleg samskipti, 
meira en hjá öðrum norrænum þjóðum. Fjölbreytni er Dönum mikilvæg, hvort sem 
um er að ræða í viðskiptum eða í pólitík. Þar er mikið frumkvæði og fyrirtæki eru 
flest lítil. Stjómunarstíl Dana er lýst sem lágstemmdum, þar sem samskipti eru opin 
og frjáls, öllum er leyft að tjá sig og hafa skoðun á hlutunum. Því vill oftar en ekki 
teygjast á fundum, ekki endilega til að finna bestu lausnina heldur er aðalmálið að 
þátttakendur fái að tjá sig. Alla jafna eru ákvarðanir teknar með lýðræðislegum hætti 
þar sem meirihlutinn ræður. Stjórnendur eru metnir af faglegri hæfni frekar en stöðu, 
sem utanaðkomandi gæti túlkað sem virðingarleysi við yfirvaldið (Alexander, 2005a). 
Danir hafa orð á sér fyrir að vera hamingjusamari, opnari og vinalegri en til dæmis 
Svíar og Norðmenn. Þeir eru hugmyndaríkir og sköpunarglaðir ólíkt Svíum sem eru 
mun formlegri og agaðri (Tixier, 1996). Að hafa það huggulegt („hygge sig") er 
algengt máltak í þjóðmenningu Dana en það á einnig við í viðskiptum þar sem 
þægilegur eftirmiðdagur á danskri krá með viðskiptafélaga er talið jákvætt 
(Alexander, 2005a). í töflu 1 má sjá þá þætti sem einkenna menningu og gildi Dana, 
hvemig Danir sjá sjálfa sig og hvernig aðrir sjá þá. Einnig gefur að líta forgangsatriði 
í viðskiptum við Dani og að lokum upptalningu á nokkrum atriðum sem skal forðast 
í samskiptum við þá. 







Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


53 


Tafla 2. Finnskir stjórnendur. 


Menning og gildi, að mati Finna 

Menning og gildi, skoðun utanaðkomandi 

Akveðni 

Traustsins verðir 

Samviskusemi 

Skylduræknir 

Heiðarleiki 

Nákvæmir 

Hógværð 

Lóðrétt stjórnskipulag 

Þjóðernisstolt 

Hægir, hljóðlátir og þrjóskir 

Félagsleg þjónusta 

Sýna litlar tilfinningar og eru hrjúfir 

Forgangsatriði í viðskiptum 

I samskiptum við Finna skal forðast 

Hollusta 

Harða sölu 

Hönnun 

Að undirbjóða 

Gagnsemi 

Persónulegar spurningar 

Staðreyndir 

Flýta ákvarðanatöku um of 

Tæknilegar upplýsingar 

Orðagjálfur 

Stundvísi og afhendingartími 

Ótraustar og óljósar upplýsingar 


Heimild: Alexander (2005b). 


Finnskir stjórnendur 

Samkvæmt Alexander (2005b) hefur finnskum viðskiptaháttum verið lýst sem 
staðföstum, hlédrægum, samviskusömum, þjóðernissinnuðum og heiðarlegum. 
Finnamir skera sig úr með tilliti til tungumálsins, sem er ekki líkt öðrum norrænum 
tungumálum. Finnarnir líta á sig sem góða hlustendur sem lýsir sér best í því að á 
fundum passa Finnamir sig á að brosa ekki, trufla ekki, bregðast ekki við og þeir tjá 
sig ekki með höndunum. Þeim sem koma sunnar úr Evrópu finnst þetta jafn 
óþægilegt og að fara í fyrsta sinn í finnskt gufubað. Mikið er lagt upp úr verkfræði, 
vöruhönnun og skilvirkni í viðskiptum. Finnum finnst rabb (e. small talk) vera 
tímasóun og þeir vilja halda sínu persónulega lífi utan við vinnuna. 

Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith (1996) sýndu fram á í rannsókn sinni að 
finnskir svarendur voru ekki eins jafnréttissinnaðir og með aðeins minni 
einstaklingshyggju en svarendur frá öðrum norrænum þjóðum. Þeir fræðimenn sem 
skrifað hafa um finnska menningu leggja oftar en ekki áherslu á að Finnar hafi minna 
frumkvæði, séu meira út af fyrir sig og líði best ef alger þögn ríkir. Zander (1997) 
leiddi í ljós með rannsókn sinni að finnskir undirmenn vildu að stjórnendur skoruðu 
hærra í því sem hægt er að lýsa sem hljóðlaus stjórnun (e. silent coaching) og lægra á 
framsali valds. Finnar vilja hógværar leiðbeiningar frá yfirmönnum sínum svo að 
þeir geti haldið sjálfstæði sínu og virðingu. Frekari rannsóknir á norrænum 
stjómendum gefa til kynna að Finnar séu framtakssamir og öflugir í ákvarðanatöku. 
Finnar vilja ganga hratt og vel frá samningum, eru einlægir og vilja að þeir sem þeir 
stunda viðskipti við geri slíkt hið sama. Utanaðkomandi þykja Finnarnir vera kaldir 








54 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


og tilfinningalausir en ef kafað er dýpra kemur í ljós að Finnum líður best eins og 
áður sagði í algerri þögn (Alexander, 2005b). 

í finnsku tungumáli er orðið „sisu" sem þýðir baráttuandi og fyrir Finna snýst 
orðið um ákveðni, vinnusemi og því að ná markmiðum sínum. Finnar vilja umfram 
allt halda sig að verki og halda samskiptum í lágmarki. í töflu 2 má sjá þau atriði sem 
einkenna menningu Finna, upplýsingar um hvernig Finnar sjá sjálfa sig og hvernig 
aðrir sjá þá. Að auki inniheldur taflan forgangsatriði í samskiptum og upptalningu á 
atriðum sem skal forðast í samskiptum við Finna (Alexander, 2005b). 


Tafla 3. Norskir stjórnendur. 


Menning og gildi, að mati Norðmanna 

Menning og gildi, skoðun utanaðkomandi 

Þjóðernisstolt 

Einfaldleiki 

Kurteisi 

Skylduræknir 

Samviskusemi 

Siðferði 

Hógværð 

Undirgefnir 

Hreinskilni 

Gagnrýnir / leita eftir skekkjum 

Félagsleg þjónusta 

Óheflaðir 

Forgangsatriði í viðskiptum 

I samskiptum við Norðmenn skal forðast 

Nýjsta nýtt / gæði 

Harða sölu 

Hönnun 

Að undirbjóða 

Gagnsemi og notkun 

Óljósar upplýsingar 

Bera fullt traust til vöru 

Flýta ákvarðanatöku um of 

Tæknilegar upplýsingar 

Setja mikla pressu 

Afhendingartími 

Ótraustar upplýsingar 


Heimild: Alexander (2005b). 


Norskir stjórnendur 

Samkvæmt Alexander (2005b) hefur norskum viðskiptaháttum verið lýst sem 
þjóðerniskenndum, samviskusömum, áhættusæknum, heiðarlegum og hæverskum. 
Norskur stjómunarstíll er sagður eiga ræhir sínar að rekja til einfaldleika bóndans 
eða sjómannsins, en stíllinn samanstendur af áhættusækni og hraðri ákvarðanatöku. 
Einfaldleikinn í viðskiptum og samningaviðræðum leiðir þó stundum af sér 
vantraust á nálægð og að sýna miklar tilfinningar. Fyrir utanaðkomandi aðila virðast 
norskir stjómendur vera helst til uppteknir af reglum, smáatriðum og þeir eiga það 
til að vera mjög gagnrýnir á minniháttar mistök. Ennfremur hefur Norðmönnum 
verið lýst sem köldum, fjarlægum og að þeir vilji vera útaf fyrir sig. Þeir virðast ekki 
hafa frumkvæði að því að mynda ný sambönd og þeir eiga í erfiðleikum með 
tjáskipti (Tixer, 1996). 

I norsku tungumáli er orðið „ordentlig" sem þýðir að gera hlutina almennilega. 
Þetta viðhorf teygir anga sína út fyrir vinnuna þar sem frístundatími er mjög 
mikilvægur í Noregi. Norðmenn eru vanir að vinna enda eiga þeir rætur að rekja til 








Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


55 


mikilla fiskveiða og landbúnaðar, en í slíkum atvinnugreinum þarf ákvarðanataka að 
ganga hratt og vel fyrir sig (Alexander, 2005b). í töflu 3 má sjá þau atriði sem 
einkenna menningu Norðmanna, upplýsingar um hvernig Norðmenn sjá sjálfa sig og 
hvemig aðrir sjá þá. í töflunni má einnig sjá forgangsatriði í samskiptum og 
upptalningu á atriðum sem forðast skal í samskiptum við Norðmenn. 


Tafla 4. Sænskir stjórnendur. 


Menning og gildi, að mati Svía 

Menning og gildi, skoðun utanaðkomandi 

Eining 

Hlutlausir 

Hópvinna 

Skylduræknir 

Samviskusemi 

Rökvísir 

Hógværð 

Einfaldir 

Hreinskilni 

Vilja ekki skuldbindingu 

Félagsleg þjónusta 

Hlýðnir 

Forgangsatriði í viðskiptum 

I samskiptum við Svía skal forðast 

Nýjasta nýtt / gæði 

Harða sölu 

Hönnun 

Að undirbjóða 

Gagnsemi og notkun 

Óljósar upplýsingar 

Bera fullt traust til vöru 

Flýta ákvarðanatöku um of 

Tæknilegar upplýsingar 

Setja mikla pressu 

Afhendingartími 

Ótraustar upplýsingar 


Heimild: Alexander (2005b). 


Sænskir stjórnendur 

í einni af ræðum sínum sagði Jack Welch, fyrrverandi forstjóri General Electric að 
hann hefði hug á að ráða fleiri alþjóðlega stjórnendur og þeir sem yrðu líklega fyrir 
valinu væru sænskir stjómendur. Að hans mati, eða eins og hann orðaði það, „pund 
fyrir pund" (e. pound for pound) ættu Svíar líklega fleiri hæfa stjórnendur en nokkur 
önnur þjóð (Birkinshaw, 2002). Áherslur í sænskum viðskiptaháttum eru samstaða, 
hógværð, liðsheild, heiðarleiki og velferðarmál (Alexander, 2005b). í þjóðlýsingum af 
Svíum er það gert ljóst að Svíar draga skýra línu milli einkalífs og vinnu, en hjá 
sumum þjóðum er línan óljósari. Sjálfstæði og einvera eru almennt séð jákvæð 
hugtök hjá Svíum (Daun, 1989). í sænsku starfsumhverfi fá allir að hafa sínar 
skoðanir og hugmyndir en fá einnig að segja frá sinni reynslu. Ákvarðanir eru teknar 
með sameiginlegum skilningi og reynt er að ná þeirri lausn sem allir sætta sig við 
(Czarniawska-Joerges, 1993). Sænskum stjórnunarstíl hefur verið lýst þannig að mikil 

áhersla sé lögð á á einingu, samstarf og hópavinnu (Alexander, 2005b). Holmberg og 

° 

Akerblom (2001) segja sænska stjómun einkennast af persónutöfrum, sýnileika, 
áherslu á frammistöðu, hópavinnu og frumkvöðlahugsun. Birkinshaw (2002) segir að 
sænsk stjórnun snúist aðallega um tvennt, valddreifingu (e. empowerment) og 
þjálfun (e. coaching). 






56 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


í sænsku tungumáli má finna orðið „lagom" sem þýðir „ekkert aukalega." Þetta 
orð er mikilvægt til að skilja sænskt hugarfar. Ekki of mikið ríkidæmi, ekki of mikil 
fátækt, ekki of mikill frami og ekki of mikið af mistökum. Gullni meðalvegurinn er 
þeirra mottó (Alexander, 2005b). í töflu 4 má sjá þau atriði sem einkenna einna helst 
menningu Svía, upplýsingar um upplifun Svía á sjálfum sér og hvernig aðrir sjá þá. 
Að auki má sjá í töflunni forgangsatriði í samskiptum og upptalningu á þeim 
atriðum sem forðast skal í samskiptum við Svía. 


Tafla 5. íslenskir stjórnendur. 


Menning og gildi, að mati íslendinga 

Menning og gildi, skoðun utanaðkomandi 

Athafnasemi 

Áhættusækni 

Ákvarðanataka 

Valddreifing 

„Reddaragen" 

Vel menntaðir 

Vinnutarnir 

Einfaldir & fáorðir 

Óformlegheit 

Hugmyndaríkir 

Stéttleysi 

Hraði 

Forgangsatriði í viðskiptum 

I samskiptum við íslendinga skal forðast 

Nýjasta nýtt / gæði 

Langa fundi 

Hönnun 

Formlegheit 

Gagnsemi og notkun 

Óljósar upplýsingar 

Bera fullt traust til vöru 

Ópersónuleg viðskipti 

Tæknilegar upplýsingar 

Of mikla skipulagningu 

Einfaldleiki 

Orðagjálfur 


Framsetning höfunda, byggt á Dögg Gunnarsdóttir (2007) og Sigrún Davíðsdóttir (2006). 


íslenskir stjórnendur 

Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith (1996) segja að lega landsins, einangrun, 
óstöðugleiki í umhverfinu og efnahagslegt óöryggi hafi sýnt íslendingum fram á hve 
mikils virði það er að starfa saman í sátt og samlyndi. Ástæður þess að íslendingar 
treysti svo lítið á formlegar reglur séu að þeir sjái enga ástæðu fyrir slíkum 
hindrunum og líði vel í óvissuástandi. Ennfremur hafi þetta áhrif á sjálfsaga, þar sem 
utanaðkomandi þyki íslendingar óstundvísir og óskipulagðir. íslenskir stjómendur 
falla oft í þá gryfju að vera of bjartsýnir og oft jaðrar við kæruleysi af þeirra hálfu. Þá 
eiga þeir til að láta vaða á súðum með hugtakinu, „þetta reddast." 

„Stjórnandi íslands" nefndist grein sem birtist í tímariti KPMG, Sjónarhóli, árið 
2003. í greininni mátti lesa viðhorf 200 stjórnenda sem svöruðu könnun KPMG. í ljós 
kom að hinn dæmigerði íslenski stjórnandi er vel menntaður, 36-50 ára karlmaður 
sem hefur komist til valda á eigin verðleikum. Hann klæðist jakkafötum og er 
jeppakarl sem ekur um á Land Cruiser 100 eða Pajero. Hann er vinnusamur, nær að 
jafnaði um 60 tíma vinnuviku og vinnur alltaf eitthvað um helgar. Hann nær árangri í 
starfi með einstakri hæfni til að taka ákvarðanir, góðum samskiptum. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


57 


forystuhæfileikum og heiðarleika. Þeir sem nefndir voru í greininni sem merkir 
leiðtogar og stjórnendur voru: Davíð Oddsson, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Þórólfur 
Árnason og Þorsteinn Már Baldvinsson. Mesta hvatningu fær stjórnandi íslands frá 
samstarfsmönnum sínum og hann hyggst hætta störfum fyrir sextugt (KPMG, 2003). 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2006) segir íslenska stjómendur almennt velja sér 
stjómun og skipulag fyrirtækja eftir því sem kennt er í viðskiptanámi og tíðkast 
erlendis. Stjórnendur velja helst starfaskipulag, þar sem sambærilegum störfum 
innan fyrirtækja er raðað í viðeigandi deildir, t.d. söludeild þar sem öll sala á sér stað 
en slíkt hentar smærri fyrirtækjum vel. íslenskir stjórnendur nota helst felandi og 
hvetjandi stjórnun ásamt því að blanda saman aðferðum. Stjómendaaðferðir veljast í 
takti við aðstæður hverju sinni og eru gjaman blanda af aðferðum. 

í rannsókn Sigrúnar Davíðsdóttur (2006) kemur fram að það sem einkenni 
íslendinga í viðskiptum sé hröð ákvarðanataka, einstakir hæfileikar til að leysa 
vandamál, eldmóður og einlægur áhugi á viðfangsefninu. Þó er nokkur munur á 
íslendingum og öðrum norrænum þjóðum hvað varðar vinnuvenjur og fjölda 
vinnutíma. íslendingar taka sér þann tíma sem þeir þurfa til að klára verkefnin, þó að 
það þýði að vinna fram á nótt á meðan stjómendur annars staðar á Norðurlöndum 
halda sig fast við styttri vinnudag. í alþjóðlegum samanburði eru íslensku 
útrásarfyrirtækin frekar lítil og á íslandi fer lítið fyrir formlegheitum, milliliðalaus 
samskipti burtséð frá skipuriti eru viðtekin venja. Erlendir viðmælendur lýstu 
íslenskum stjórnendum á þann hátt að þeir hefðu einkenni fmmkvöðla, væm vel 
menntaðir, athafnasamir, hugmyndaríkir, viljugir til að læra og þróast, fúsir til þess 
að dreifa ábyrgð, viljugir til að stækka fyrirtæki sín og tilbúnir til þess að taka 
áhættu. Einnig var það nefnt hvað íslensk útrásarfyrirtæki séu í raun ný af nálinni 
með unga stjórnendur innanborðs. íslendingar leggja mikið upp úr persónulegum 
samböndum og hafa þannig mikinn skilning á persónulegu víddinni í 
viðskiptalífinu. Þannig er þeim lýst sem hreinum og beinum í samskiptum, 
vinsamlegum, áreiðanlegum, jákvæðum og þægilegum í umgengni. íslendingum 
hefur einnig verið lýst sem afar fáorðum, að þeir treysti mikið á innsæi í stað 
tölulegra gagna. íslenskur stjórnunarstíll er sagður hafa blöndu af finnskum og 
bandarískum stjórnunarstíl (Sigrún Davíðsdóttir, 2006). 

Dögg Gunnarsdóttir (2007) gerði rannsókn á íslenskum stjórnendum þar sem í 
ljós kom að í samanburði við önnur lönd væru starfsmenn mjög snemma gerðir að 
stjómendum. Þannig eru íslenskir stjórnendur skilgreindir sem óformlegir, hafa þor 
til að ráða til sín starfsfólk sem er hæfara en þeir sjálfir og eru umbreytingaleiðtogar. 
íslenskir stjórnendur virðast ennfremur hafa meiri reynslu erlendis frá, borið saman 
við nágrannalöndin og samstarfsmenn í öðrum löndum. Þannig virðast íslenskir 
stjómendur vera djarfari og hugsa meira hnattrænt í sókn sinni en margir 
stjómendur í stórfyrirtækjum í öðrum löndum. 

í lýsingu á íslenskum stjórnendum kom í ljós að þeir eru góðar fyrirmyndir 
fyrir undirmenn sína, aðgengilegir, traustsins verðir og vinalegir. Ennfremur eru þeir 



58 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


góðir hlustendur og hafa kjark til þess að ráða hæfasta fólkið í kringum sig. Þegar 
íslensk útrásarfyrirtæki voru skoðuð sérstaklega kom í ljós að þau atriði sem 
einkenndu stjórnunarstíl voru áhrif menningar á stiórnunarstílinn, stéttleysið, lárétt 
skipulag fyrirtækja, lágur aldur stjórnenda, óformleg samskiptahefð og 
„reddaragenið." í töflu 5 má sjá þau atriði sem einkenna einna helst menningu 
íslendinga, upplifun íslendinga á sjálfum sér og hvernig utanaðkomandi sjá þá. Að 
auki má sjá í töflunni forgangsatriði í samskiptum og upptalningu á þeim atriðum 
sem forðast skal í samskiptum við íslendinga. 

Goðsagnir um norræna stjórnendur 

í umfjölluninni um norræna stjómendur hér að framan kemur fram að einstaklingar 
sjá sömu hlutina rit frá mismunandi sjónarhornum. Þannig lýsa íslenskir stjórnendur 
sér á annan hátt en utanaðkomandi aðilar lýsa þeim. En hvemig er hinn týpíski 
norræni stjórnandi? Goðsagnir eru lýsingar á atburðum eða persónum sem ganga 
mann fram af manni. Oftar en ekki eiga goðsagnir um stjórnendur sér einhverjar 
stoðir í raunvemleikanum þó að réttmæti þeirra sé langt frá því að vera algilt. í töflu 
6 má sjá goðsagnir um norræna stjómendur, hvernig þeir eru í raunveruleikanum og 
hvaða tækni skal beita til þess að ná árangri í viðskiptum við þá. 


Tafla 6. Goðsagnir um norrænar þjóðir. 


Danmörk 

Finnland 

ísland 

Noregur 

Svíþjóð 

Goðsögn 

Goðsögn 

Goðsögn 

Goðsögn 

Goðsögn 

Taka ekki 

Eru áhugalausir 

Eru orðfáir 

Taka vanhugsaðar Alltaf að fresta 

viðskipti alvarlegc 



ákvarðanir 

ákvarðanatöku 

Raunveruleikinn 

Raunveruleikinn 

Raunveruleikinn 

Raunveruleikinn 

Raunveruleikinn 

Velja viðskipta- 

Vilja nýta tímann Vilja að verkin tali Vilja umfram allt 

Vilja ná einingu 

félaga vel 

vel 


grípa tækifærin 

um viðfangsefnið 

Tækni til að nota 

Tækni til að nota 

Tækni til að nota 

Tækni til að nota 

Tækni til að nota 

Forðast 

Stutt og 

Ganga beint til 

FFafa allar 

Mikil samskipti 

formlegheit 

hniðmiðuð 

verks 

upplýsingar til 



samskipti 


reiðu 



Framsetning höfunda, byggt á Dögg Gunnarsdóttir (2007), Sigrún Davíðsdóttir (2006) og 
Alexander (2005b). 


í leit að norrænum stjórnunarstíl 

Svo virðist sem engin íslensk rannsókn sé til á stíl norrænna stjórnenda. Því var 
ákveðið að vinna út frá rannsókn þeirra Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og 
Ropo (2003) á norrænum stjórnendum sem nefnist „í leit að norrænum 
stjómunarstíl." Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvort 
samhljómur sé í stjómunarstíl hjá norrænu þjóðunum út frá ákveðnum 
mælikvörðum. Niðurstöður norrænu þjóðanna voru síðan bornar saman við þjóðir 








Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


59 


utan þeirra. Rannsóknin byggðist á lista sem innihélt spurningar til 7000 
millistjómenda frá 47 löndum út um allan heim. Spurningalistinn innihélt 
spurningar sem sneru að átta vinnutengdum liðum þar sem spurt var út í þær 
aðferðir sem viðkomandi notaði til úrlausnar á ákveðnum verkefnum. Markmiðið 
var að velja atburði sem miklar líkur væru á að svarendur hefðu lent í eða upplifað á 
einhvern hátt. Þær spurningar voru valdar sem taldar voru líklegastar til þess að gefa 
skýra mynd af daglegum verkefnum og viðfangsefnum hjá millistjórnendum. Sjá í 
töflu 7. 

Tafla 7. Vinnutengdir atburðir. 

Vinnutengdir atburðir 

Ráðning nýs undirmanns 

Hvernig góð frammistaða er meðhöndluð 

Hvernig slök frammistaða er meðhöndluð 

Hvernig gengur að fá aðgang að auðlindum fyrirtækins 

Hvernig stjórnun samskipta við aðrar deildir innan fyrirtækisins á sér stað 

Hvernig ágreiningur innan deilda er leystur 

Kynning á nýju verklagi 

Mat á nýju verklagi 

Heimild: Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo (2003). 

Þegar vinnutengdu atburðimir voru nefndir voru viðmælendur beðnir um að segja 
til um til hvaða úrræða þeir myndu grípa þegar leysa ætti ofangreind verkefni. Eins 
og sjá má í töflu 8 voru átta mismunandi úrræði í boði. 

Tafla 8. Úrræði. 

Úrræði 

Mín eigin reynsla og þjálfun 

Formlegar reglur og vinnuleiðbeiningar 

Óskráðar reglur um hvernig við höfum alltaf gert þetta 

Samstarfsmenn 

Sérfræðingar 

Undirmenn 

Yfirmaður minn 

Hefðir og venjur innan fyrirtækisins 

Heimild: Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo (2003). 

Samræmi í svörun milli vinnutengdra liða var nokkuð mikið í nær öllum löndunum 
sem rannsökuð voru. Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar kom í ljós að evrópskir 
stjómendur reiddu sig mest á eigin reynslu, þjálfun og yfirmann, þar sem gildið var 
fyrir ofan meðaltal. Á svipaðan hátt treysta evrópskir stjórnendur minna á formlegar 
reglur miðað við aðrar þjóðir sem þátt tóku í rannsókninni. Það kom sterklega fram 








60 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


að norrænir stjórnendur reiða sig meira á undirmenn, samstarfsmenn, eigin reynslu 
og þjálfun en minna á formlegar reglur, vinnuleiðbeiningar og yfirmenn. Norrænu 
þjóðirnar mælast með hærra meðaltal en aðrar þjóðir í Evrópu á liðunum traust á 
undirmenn, samstarfsmenn, óskráðar reglur, hefðir og venjur. 

Treyst á formlegar reglur og vinnuleiðbeiningar 

Svíar reiða sig meira á formlegar reglur og vinnuleiðbeiningar en hinar fjórar 
þjóðirnar en það endurspeglar áherslu á að uppfylla lög og reglur. Þar til fremur 
nýlega hafa sænsk fyrirtæki verið fjölskyldufyrirtæki og oftar en ekki verið nátengd 
konungsfjölskyldunni. Mikið traust á þetta atriði virðist vera í samræmi við einkenni 
sænskrar nútíma stjórnunar skilgreint af Czamiawska-Joerges (1993). Hún segir 
sænska stjórnendur mjög hlynnta breytingum, en sænsk fyrirtæki séu oftar en ekki 
sliguð af reglum sem tengjast verklagi. Finnar treysta áberandi minna á formlegar 
reglur og verklag en hinar fjórar þjóðirnar, en það er í samræmi við niðurstöður 
Hofstede (1980) á Finnum þar sem þeir mældust hæstir í óvissufælni af norrænu 
þjóðunum. íslendingar mældust einnig lágir á þessum mælikvarða. 

Treyst á óskráðar reglur 

Finnar mælast hæst á trausti á óskráðum reglum en þeir eru mun hlynntari 
óskráðum reglum en t.d. norskir og sænskir stjórnendur. Finnar vilja einbeita sér að 
lokamarkmiði frekar en að velta heildarskipulaginu mikið fyrir sér. Þessi niðurstaða 
er í samhljómi við niðurstöður Sutari (1996) en í rannsókn hans á finnskum 
stjómendum skora þeir lægra og hafa minni áhuga á skýrum starfslýsingum en 
stjómendur frá hinum fjórum þjóðunum. íslendingar voru með næst hæsta gildið á 
traust á óskráðar reglur. 

Treyst á undirmenn 

Hjá norrænu þjóðunum er mikil áhersla lögð á samstarf, sem kemur fram í 
mælingum á trausti á undirmenn, en skorið var í hærri kantinum hjá öllum 
þjóðunum. í Danmörku var skorið hæst, ekki einungis af Norðurlöndunum heldur 
einnig af öllum 47 löndunum sem tóku þátt í rannsókninni. Þetta stemmir við 
niðurstöður Hofstede (1980) þar sem Danmörk skorar sérstaklega lágt í 
valdafjarlægð. Minnsta traustið á undirmenn var hjá íslendingum. 

Treyst á sérfræðinga 

Traust á sérfræðinga var tiltölulega jafnt milli landanna eins og traust á annars konar 
aðstoð. Noregur skoraði lágt, sérstaklega í samanburði við Svíþjóð og Finnland. 
Hægt væri að túlka mismuninn á þeim forsendum að áherslurnar geta verið 
mismunandi á fagmennsku og sérfræðiþekkingu. Nú til dags er áherslan mun meiri 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


61 


á að þróa þekkingarfyrirtæki þar sem sérfræðingar gegna stóru hlutverki. Þar að auki 
eru utanaðkomandi aðilar og sérfræðingar notaðir til þess að gæta að því að farið sé 
að lögum í viðskiptum og í pólitísku umhverfi. 

Treyst á samstarfsmenn 

Að treysta á samstarfsmenn kemur sterkast fram hjá íslendingum. Niðurstöðurnar 
hafa verið ræddar í rannsókn Hrafnhildar M. Eyjólfsdóttur og Smith (1997). Þar er 
rætt um að áberandi hlutar af menningu íslendinga hafi þróast í gegnum 
óstöðugleika í umhverfinu og í hagkerfinu. Mikið traust er lagt á samstarfsmenn og 
þó nokkur vantrú er á notkun formlegra reglna og verklags. Mikið traust á yfirmenn 
er þó erfiðara að útskýra miðað við niðurstöður Hrafnhildar M. Eyjólfsdóttur og 
Smith (1997) sem fundu það út að íslenskir svarendur eru hlynntari jafnræði en 
lóðréttu stjórnskipulagi. Hins vegar gæti það verið mikil hógværð og lítil 
valdafjarlægð íslenskrar menningar sem leyfir stjómendum að eiga samskipti við 
undirmenn, á þeim forsendum að í þjóðfélaginu eru samskipti fremur opin og 
óformleg. íslenskir stjórnendur eru því hlynntari samvinnu fremur en að skipa 
undirmönnum fyrir. Minnsta traustið á samstarfsmenn var hjá Svíum og Dönum. 

Treyst á yfirmenn 

Eftirtektarvert er hve Danir skora lágt í trausti á yfirmenn á meðan íslendingar skora 
frekar hátt. Hofstede (1980) fann einnig út í rannsókn sinni að Danir skoruðu lágt í 
valdafjarlægð miðað við aðrar norrænar þjóðir. Svíar voru með næst lægsta gildið 
hvað þetta varðar, en íslendingar mældust með hæsta gildið, og leggja því mikið 
traust á yfirmenn sína. 

Treyst á eigin reynslu og þjálfun 

Meginhluti stjórnendanna í úrtakinu höfðu mikið traust á eigin reynslu og þjálfun. 
Meðal norrænu stjómendanna skoruðu Finnar hæst af öllum þjóðunum. Hofstede 
(1980) fann út örlítið meiri einstaklingshyggju meðal Finna heldur en hjá öðrum 
norrænum svarendum. íslendingar skorðu einnig hátt á þessu gildi. Lágt skor hjá 
Svíunum er talið endurspeglast í aðferðum við að ráða og aðlaga nýja undirmenn. 

Treyst á hefðir og venjur 

Traust á hefðir og venjur skoraði hæst í Noregi, sérstaklega í samanburði við 
Finnland og ísland. Finnar og íslendingar leggja meiri áherslu á leiðsögn innan 
fyrirtækisins, á meðan Norðmenn og Svíar treysta meira á gildi og viðmið innan 
eigin menningarheims. Annar möguleiki er að niðurstöðumar staðfesti niðurstöður 
Hampden-Turner og Trompenaars (1993) sem kölluð hefur verið félagsleg 
einstaklingshyggja. Þetta myndi skýra ástæður þess að sænskir og norskir 



62 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


stjómendur eru meira meðvitaðir um að gera það sem hefur verið talið ásættanlegt 
og siðferðislega rétt út frá samfélagslegum viðmiðunum. Þvert á móti, er 
mikilvægara fyrir Finna, Dani og íslendinga að skilningur náist innan vinnuhópsins 
eða fyrirtækisins. 

Helstu niðurstöður 

í töflu 9 gefur að líta helstu niðurstöður rannsóknarinnar, en þar er ekki einungis að 
finna mismun á stjórnendum frá þessum þjóðum heldur líka áherslumun á 
stjómunaraðferðum milli landa. Auðveldara væri að greina mismun ef stjórnendur 
frá öllum þessum löndum myndu starfa saman í vinnuhópi. 


Tafla 9. Niðurstöður rannsóknar. 


Ég treysti á 

Teljast ekki norrænar 

Norrænu þjóðirnar Frávik 

Formlegar reglur og 






vinnuleiðbeiningar 

-0.13 


-0.26 



Óskráðar reglur 

-0.02 


-0.04 



Undirmenn mína 

-0.08 


0.18 

*** 


Sérfræðinga 

-0.04 


0.00 



Samstarfsmenn 

-0.04 


0.05 

** 


Yfirmann minn 

0.00 


-0.11 

** 


Eigin reynslu og þjálfun 

0.17 


0.20 



Hefðir og venjur 

-0.10 


-0.03 

* 


Frávik: * = F < 0.05, ** = F < 0.01, 

*** = F < 0.001 





Heimild: Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo (2003). 



Tafla 10. Niðurstöður rannsóknar -Norrænar pjóðir. 




Ég treysti á 

Svíþjóð 

Finnland 

Danmörk 

Noregur 

ísland 

Formlegar reglur og 






vinnuleiðbeiningar 

0.16 

-0.65 

-0.28 

-0.14 

-0.36 

Óskráðar reglur 

-0.15 

0.09 

-0.01 

-0.17 

0.03 

Undirmenn mína 

0.11 

0.30 

0.55 

0.20 

0.01 

Sérfræðinga 

0.08 

0.09 

-0.09 

-0.15 

-0.11 

Samstarfsmenn 

-0.19 

0.08 

0.01 

0.17 

0.27 

Yfirmann minn 

-0.22 

-0.06 

-0.28 

-0.16 

0.11 

Eigin reynslu og þjálfun 

0.08 

0.35 

0.20 

0.10 

0.26 

Hefðir og venjur 

0.13 

-0.20 

-0.12 

0.15 

-0.21 


Heimild: Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo (2003). 

Meðaltal var fundið út frá svörum allra þátttakenda í rannsókninni og 
niðurstöður mælast því út frá meðaltalinu sem jákvæð eða neikvæð gildi. í töflu 10 
má sjá samanburð á niðurstöðum þeirra þjóða er teljast norrænar, þar sem svarendur 







Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


63 


voru 345 og annarra 17 þjóða í Evrópu, þar sem svarendur voru 2065. Áberandi er að 
hjá þeim þjóðum sem ekki teljast norrænar, er traust á eigin reynslu og þjálfun með 
jákvætt gildi og eru þær þjóðir því að skora hærra en meðaltal allra landa sem tóku 
þátt í rannsókninni. Aðrir þættir mælast á núlli eða með neikvætt gildi sem þýðir að 
minni áhersla er lögð á þau atriði í menningu viðkomandi landa. Hjá norrænu 
þjóðunum er traust á undirmenn og samstarfsmenn með jákvætt gildi en traust á 
formlegar reglur, vinnuleiðbeiningar, óskráðar reglur, yfirmenn, hefðir og venjur er 
með neikvætt gildi. Ennfremur er meiri áhersla lögð á hefðir og venjur innan 
norrænu þjóðanna í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir. 


Tafla 11. Aherslur í stjórnun innan norrænu pjóðanna. 


Þjóð 

Áhersla 

Finnland 

Eigin reynsla og óskráðar reglur 

Noregur 

Samstarfsmenn 

Svíþjóð 

Reglur og verklag 

Danmörk 

Samstarf við undirmenn 

ísland 

Traust á yfirmenn 


Heimild: Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo (2003). 


í töflu 11 má sjá samanburð á norrænu þjóðunum. Finnland og ísland skera sig 
úr í samanburði við aðrar norrænar þjóðir með því að treysta lítið á formlegar reglur, 
vinnuleiðbeiningar og undirmenn en treysta þeim mun meira á óskráðar reglur, á 
eigin reynslu, þjálfun og yfirmenn. Sænskir stjórnendur skora hátt í trausti sínu á 
formlegar reglur og vinnuleiðbeiningar, hefðir og venjur. Danskir stjórnendur treysta 
mikið á undirmenn og þeim mun minna á yfirmenn og formfastar reglur. Norskir 
stjómendur treysta mikið á undirmenn og samstarfsmenn. Finnskir stjómendur 
treysta mikið á undirmenn og eigin reynslu og þjálfun en mjög lítið á formfastar 
reglur. íslenskir stjórnendur treysta mun meira á yfirmenn en hinar norrænu 
þjóðimar. 

Þrátt fyrir að rannsóknir gefi til kynna að stjórnunarhættir norrænu þjóðanna 
séu keimlíkir geta mismunandi áherslur í stjórnun innan hverrar þjóðar valdið 
togstreitu í samstarfi. Meðal vandamála sem upp geta komið og bent hefur verið á í 
rannsóknum, er ólíkt stjómskipulag fyrirtækja og samskipti milli yfir- og 
undirmanna. í töflu 11 gefur að líta áherslur í stjórnun innan norrænu þjóðanna, en 
ólíkar áherslur geta valdið vandamálum í samstarfi. Taflan sýnir áherslu hjá Dönum 
á samstarf við undirmenn, áherslur Finna á eigin reynslu og óskráðar reglur, áherslur 
Norðmanna á hópavinnu, áherslur Svía á reglur og verklag, og áherslur íslendinga á 
traust á yfirmenn. 

Samstarf hjá ákveðnum þjóðum gæti reynst erfiðara en hjá öðrum. Þannig gæti 
samstarf Dana og Norðmanna gengið vel. Verr gæti samstarf milli Finna og Svía 
gengið þar sem Finnar leggja áherslu á óskráðar reglur og eigin reynslu en Svíar 




64 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


leggja áherslu á reglur og verklag. Samstarf milli Dana og Norðmanna að viðbættum 
Finnum eða Svíum gæti skapað vandræðaástand. 

Rannsóknin leiddi í ljós samhljóm meðal norrænu þjóðanna, en einnig ákveðinn 
mismun á milli þeirra. Áhersluatriði í stjórnun milli norrænu þjóðanna eru til staðar 
og þau hafa áhrif á það hvernig stjórnendum frá þessum löndum gengur að starfa 
saman. í ljós kom að íslenskir og finnskir stjórnendur eiga margt sameiginlegt. 

Niðurstöður 

Mörg atriði hafa áhrif á stjómunarstíl, eins og t.d. erfðir, uppeldi, samfélagslegt 
umhverfi, hefðir og venjur innan menningar, starfsreynsla og þjálfun. Rannsóknir á 
íslenskum stjórnendum hafa leitt í ljós að einkenni íslenskrar menningar koma 
sterklega í ljós hjá íslenskum stjórnendum. íslenskir stjórnunarhættir eru líkt og aðrir 
norrænir stjómunarstílar undir áhrifum þess að í landinu er lítil valdafjarlægð, mikið 
óvissuþol og lítil karllæg gildi. Þau atriði sem m.a. eru sögð einkenna íslenskan 
stjómunarstíl eru frumkvöðlahneigð, stéttleysi, óformleg samskiptahefð, 
áhættusækni, hraði og frumleiki. Hægt er að rekja þessi atriði til forfeðranna þar sem 
þeir lifðu í mikilli einangrun og hver og einn varð að bjarga sér. íslensk 
menningarsaga segir til um stéttleysi í landinu og óformlega samskiptahefð. Þau 
atriði sem virðast helst skera sig úr í samanburði við aðrar norrænar þjóðir er hraði í 
ákvarðanatöku, vinnuvenjur og „reddaragenið" svokallaða. 

Hraða ákvarðanatöku mætti rekja til fámennis og einangrunar, en jafnvel einnig 
til óttaleysis hjá íslensku þjóðinni sem er vön að takast á við sviptingar í náttúrunni. 
Landsmenn bjuggu margir hverjir við erfiðar aðstæður og samgöngur langt fram 
eftir öldum og oftar en ekki þurftu þeir að taka ákvarðanir hratt og vel. íslendingar 
eru fiskveiðiþjóð og hjá sjómönnum er oftar en ekki unnið án hvíldar frá morgni til 
kvölds og hafa slíkar vinnuvenjur fest í menningu landans. „Reddaragenið" er 
eitthvað sem rekja má til ummæla Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, 
þegar hann lýsti íslendingum og hvernig þjóðinni tókst að skipuleggja mikilvægan 
fund stórveldanna í Höfða árið 1986 með afar stuttum fyrirvara. í þessu samhengi 
kemur jákvætt viðhorf íslendinga í ljós þar sem oft og tíðum er stokkið í djúpu 
laugina og ætlast til þess að hlutirnir bjargist einhvem veginn. Niðurstöður 
rannsóknarinnar „í leit að norrænum stjórnunarstíl" benhi til þess að ísland skeri sig 
úr hvað það varðar að treysta lítið á formlegar reglur, vinnuleiðbeiningar og 
undirmenn, en þeim mun meira á óskráðar reglur, eigin reynslu, þjálfun og 
yfirmenn. 

Fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að stjómunarhættir norrænu 
þjóðanna séu keimlíkir og þau atriði sem eru sameiginleg séu; skipulagning, dreifð 
ákvarðanataka, ábyrgð, vinsemi við undirmenn, frumkvæði og nýsköpun. Þó er 
hvert og eitt land með sínar sérstöku áherslur sem gerir það frábrugðið hinum 
löndunum. Niðurstöður rannsóknarinnar „í leit að norrænum stjórnunarstíl" leiddu í 
ljós að dönskum stjórnunarstíl er lýst sem óformlegum, lágstemmdum, opnum og 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


65 


fullum af kímnigáfu. Hægt er að tengja hann fjölbreytileika og ákveðnu 
umburðarlyndi sem talið hefur verið endurspegla danska menningu. Danir treysta 
mikið á undirmenn sína en þeim mun minna á yfirmenn og formfastar reglur. 
Ákvarðanataka er oftar en ekki tekin í hópum þar sem allir fá að koma sinni skoðun 
að. Finnskum stjórnunarstíl er lýst sem staðföstum, hlédrægum, þjóðernissinnuðum 
og heiðarlegum en hægt er að rekja hann til menningarlegrar einangrunar og 
sérstöðu finnska tungumálsins sem er mjög ólíkt öðrum norrænum tungumálum. 
Finnar treysta lítið á regluverk og treysta þeim mun meira á undirmenn, óskráðar 
reglur, eigin þjálfun og reynslu. Þannig einblína Finnar á að ná markmiðum, án þess 
þó að velta skipulaginu í heild sinni mikið fyrir sér. Norskum stjómunarstíl hefur 
verið lýst sem áhæthisæknum, þjóðerniskenndum, heiðarlegum og samviskusömum 
sem hægt er að líkja við fiskveiðimenningu þeirra, þar sem öguð vinnubrögð byggja 
á því að taka áhættu. „Þeir fiska sem róa" segir gamalt máltæki en Norðmenn treysta 
mikið á undirmenn, samstarfsmenn og viðteknar venjur í samfélaginu. Sænskum 
stjómunarstíl hefur verið lýst sem hæverskum, hópmiðuðum og heiðarlegum sem 
endurspeglar formfast regluverk, samkennd og jafnræðishyggju í sænskri menningu. 
Svíar treysta mikið á formlegt regluverk og viðteknar venjur og er það hluti af 
menningu þeirra. Áherslan er mun meiri á hópvinnu en einstaklingsframtakið og 
traust á undirmenn er nokkuð mikið. 

Því er hægt að segja að það séu ákveðin atriði sem greina stjómunarstíla 
norrænna þjóða í sundur. Ólíkar áherslur í stjórnunarstíl hafa áhrif á 
samstarfsverkefni milli landa. Þannig gehir gengið betur hjá sumum þjóðum en 
öðmm að vinna saman. Áherslur eru mismunandi milli norrænu þjóðanna og eiga 
þær miserfitt með að beygja sig undir vinnuvenjur annarra þjóða. Margir þættir hafa 
þar áhrif eins og vinnuvenjur, tjáskipti, samskipti við samstarfsfélaga, hefðir og 
venjur hjá viðkomandi þjóð. íslendingar og Finnar eiga margt sameiginlegt, þar sem 
hvorug þjóðin er upptekin af regluverki og málalengingum heldur vill láta verkin 
tala. í töflu 12 má sjá samstarfshæfni norrænu þjóðanna út frá niðurstöðum 
rannsóknarinnar. 


Tafla 12. Samstarfshæfni innan norrænu þjóðanna. 


Samstarfsverkefni 

Finnland 

Noregur 

Svíþjóð 

Danmörk 

ísland 

Finnland 


© 

© 

© 

© 

Noregur 

© 


© 

© 

© 

Svíþjóð 

© 

© 


© 

© 

Danmörk 

© 

© 

© 


© 

ísland 

© 

© 

© 

© 



Framsetning höfunda, byggt á Smith, Andersen, Ekelund, Graversen og Ropo (2003). 


Þjóðmenningin í formi sögulegra staðreynda, landfræðilegrar stöðu og 
þjóðhátta hefur í raun mikil áhrif á stjórnunarstíl og skýrir að mörgu leyti hegðun 






66 


Islenskir stjórnendur í norrænum samanburði 


stjórnenda. Þær leiðir sem eru færar í að meta og greina þjóðmenningu eru daglegt 
líf, félagsleg tengsl og staða, tungumálið, menntun, samhengi orða, efnislegir þættir, 
fagurfræðilegir þættir, trú og trúarbrögð, stolt, fordómar og siðgæði. Þjóðmenning, 
gildi og forgangsröðun í lífinu hefur mikil áhrif á það hvemig stjómendur taka 
ákvarðanir en ekki síður hvað þykir ásættanlegt og hvað ekki innan samfélagsins. 

Það væri vel við hæfi í kjölfar þess sem nú hefur gerst í efnahagslífi íslendinga 
að rannsaka ofan í kjölinn hvað það er sem einkennir íslenska stjórnendur, hvort þeir 
séu í raun áhættusæknir, hversu ríkjandi „reddaragenið" er og hvaða áhrif 
efnahagslegar hremmingar kunna að hafa á íslenska stjórnunarhætti til frambúðar. 
Áhugavert væri að skoða hvort íslenskir stjómendur ættu að taka aðra norræna 
stjórnendur sér til fyrirmyndar. Þetta gæti verið viðfangsefni þeirra sem fást við 
stjómunarrannsóknir en gæti einnig átt heima á borði rannsakenda hjá íslenskri 
erfðagreiningu. 

Heimildaskrá 

Alexander, J. (2005a). „A Nordic community? Cultural differences and similarities in the 
Nordic countries." Erindi flutt á málþingi NFU 6. apríl. Hameenlinna, Finnland. 

Skoðað 16. febrúar 2008 á 

http://www.nfufinance.org/Resource.phx/plaza/nordea/18.htx 
Alexander, J. (2005b). „Management & leadership styles in the Nordic community." Erindi 
flutt á málþingi NFU 6. apríl. Hameenlinna, Finnland. Skoðað 16. febrúar 2008 á http:// 
www.nfufinance.org/Resource.phx/plaza/nordea/18.htx 
Birkinshaw, J. (2002). „The art of Swedish management." Business Strategy Review, 13 (2), bls. 
11-19. 

Brown, A. (1998). Organisational Culture (2. útgáfa). Essex: Pearson Education Limited. 
Czarniawska-Joerges, B. (1993). „Sweden: a modern project, a post-modern implementation." 
í Management in Western Europe: society, culture and organisation in 12 nations, bls. 229- 
247. D.J. Hickson, ritstjóri. Berlin: De Gruyter. 

Daun, Á. (1989). Svensk mentalitet: ett jdmförande perspektiv. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

(Ensk útgáfa: Swedish mentality. University Park, PA: Pennsylvania State Univ. Press, 
1996.) 

Deal, T. og Kennedy, A. (2000). The new corporate cultures: revitalizing the workplace after 
downsizing, mergers and reengineering. Reading, Mass.: Perseus. 

Dögg Guimarsdóttir (2007). „íslenski stjórnunarstílinn." Frjáls Verslun, 9 tbl. 2007. 
Hampden-Turner, C., og Trompenaars, F. (1993). The seven cultures of capitalism. New York: 
Doubleday. 

Hofstede, G. (1980). Culture's consecjiiences: international differences in work-related values. 

Beverly Hills, CA and London: Sage Publications. 

Hofstede, G. (1998). Masculinity and femininity: the taboo dimension ofnational cultures. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Holmberg, I. og Ákerblom, S. (2001). „The production of outstanding leadership - an analysis 
of leadership images in the Swedish media." Scandinavian Journal of Management, 17 (1), 
bls. 67-85. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


67 


Hrafnhildur M. Eyjólfsdóttir og Smith, P. (1996). „Icelandic business and management 
culture." International Studies ofManagement & Organization, 26 (3), bls. 61-72. 

Ingi R. Eðvarðsson (2006). „Stjórnunaraðferðir og skipulag íslenskra fyrirtækja." Tímarit um 
viðskipti og efnahagsmál, 4, bls. 73-82. 

KPMG. (2003). „Stjórnandi íslands." Sjónarhóll (tímarit KPMG á íslandi), janúar 2003, bls. 19- 
23. 

Lindell, M. og Arvonen, J. (1997). „The Nordic management style in European context." 
International Studies ofManagement & Organization, 26 (3), bls. 73-92. 

Mintzberg, H. og Gosling, J. (2002). „Educating managers beyond borders." Academy of 
Management Learning and Education, 1 (1), bls. 64-75. 

Poortinga, Y.H. (1992). „Towards a conceptualization of culture for psychology." I Innovations 
in cross-cultural psychology: selected papersfrom the tenth international conference ofthe 
International Association for Cross-Cultural Psychology, held at Nara, Japan, bls. 3-17. S. 
Iwawaki et al., ritstjóri. Lisse, The Netherlands. Swets & Zeitlinger. 

Sayles, L.R. (1989). Leadership: managing in real organizations. New York: McGraw-Hill. 

Schneider, S.C. og Barsoux, J. (2002). Managing across cultures (2. útgáfa). Harlow: Financial 
Times Prentice Hall. 

Sigrún Davíðsdóttir (2006). íslensk fyrirtæki á Norðurlöndunum: aðferðir og orðspor. Skýrsla á 
vegum Útflutningsráðs íslands. 

Smith, P.B., Andersen, J.A., Ekelund, B., Gravensen, G. og Ropo.A. (2003). „In search of 
Nordic management styles." Scandinavian Journal of Management, 19 (4), bls. 491-507. 

Suutari, V. (1996). „Variation in the average leadership behaviour of managers across 

countries: Finnish expatriates' experiences from Germany, Sweden, France and Great 
Britain." International Journal ofHuman Resource Management, 7 (3), bls. 677-707. 

Tixier, M. (1996). „Cultural adjustments required by expatriate managers working in the 
Nordic countries." International Journal of Manpower. 17 (6/7), bls. 19-38. 

Wickham, P.A. (1999). Management Consulting. London. Financial Times Pitman Publishing. 

Þórhallur Guðlaugsson (2007). „Hvað er þjónustumenning?" Erindi flutt 23. október 2007 á 
fundi Stjórnvísis, félags um framsækna stjórnun. Skoðað 12. janúar 2008 á 
http://www.stjornvisi.is/assets/PDF/Thorhalldur_-_fyrirlestur.pdf. 

Zander, L. (1997). The licence to lead: An 18 country study ofthe relationship between employees' 
preferences regarding interpersonal leadership and national culture. Stockholm: Institute of 
International Business, Stockholm School of Economics. 

Um höfundana 

Ásta Dís Óladóttir er dósent við Háskólann á Bifröst. Netfang: astadis@bifrost.is. 

Ragnheiður Jóhannesdóttir er aðstoðarútibússtjóri hjá Kaupþingi. Netfang: 

ragnheidur.johannesdottir@kaupthing.com. 




Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


69 


WORKING PAPER 

Offshoring R&D centres to China: 
the case of Novo Nordisk evaluated 
with the OLI and OLMA frameworks 

Ásta Gunnlaug Harðardóttir, Ásta Dís Óladóttir, 
and Guðrún Marta Jóhannsdóttir 

Abstract: This paper compares the ability of two theoretical frameworks to account for 
the establishment of an R&D centre in China by the Danish pharmaceutical company 
Novo Nordisk. Multinational corporations face several challenges and dilemmas 
when offshoring R&D activities. Barriers created by distance can easily result in 
increased cost and risk, and have cultural and economic effects. The establishment of 
the R&D centre in China by Novo Nordisk is well accounted for by the OLI 
framework. The interaction of ownership, locational, and internalisation factors in the 
OLI framework reflect the motivations for Novo Nordisk in establishing a wholly- 
owned R&D subsidiary in China. In contrast, Novo Nordisk's actions do not fit into 
the additional domains added in the OLMA framework (a recent revision of OLI), 
notably the mode of entry choice and adjustment factors. The interaction of the 
ownership, location, mode of entry and adjustment factors in the OLMA framework 
does not reflect Novo Nordisk's actions, and in particular the M and A factors are not 
utilised. The R&D literature supports the exploitation of the M and Afactors, and by 
ignoring those factors multinational corporations might limit their performance. Not 
evaluating which entry mode would be most beneficial, and not acknowledging the 
necessity of adjustments as the structural complexity and the scope of operations 
increase, might result in poorer business outcomes. It can therefore be argued that 
Novo Nordisk is failing to optimise the performance of its R&D function by not 
utilising the M and A factors of the updated version of the OLI framework. 

Keywords: offshoring, R&D, OLI, OLMA, China 

Ágrip: Ýmis vandamál og áskoranir fylgja aflandsvistun á rannsóknar- og 
þróunarstarfsemi. Fjarlægð skapar hindranir sem auðveldlega geta leitt til hærri 
kostnaðar, auk þess að hafa menningar- og efnahagsleg áhrif . Stofnun 
lyfjafyrirtækisins Novo Nordisk á rannsóknar- og þróunareiningu í Kína er vel stutt 
og útskýrð af OLI módelinu (Ownership, Location og Intemalisation), þar sem 
samverkun ownership, location, og internalisation þáttanna endurspegla ástæður Novo 
Nordisk fyrir stofnun á eigin rannsóknar- og þróunareiningu í Kína. Þeir 
viðbótarþættir sem felast í OLMA módelinu, þ.e. mode ofentry og adjustment em ekki 
nýttir af Novo Nordisk. Samspil ownership, location, mode ofentry, og adjustment 
þáttanna endurspegla ekki ákvörðun Novo Nordisk að stofna eigin rannsóknar- og 
þróunareiningu í Kína þ.e. M og A þættimir eru ekki hagnýttir. Rannsóknar- og 
þróunarfræðin styðja hagnýtingu M og A þáttanna, og með því að virða að vettugi 



70 


Offshoring R&D centres to China 


þessa þætti eru fjölþjóðafyrirtæki því ekki að hámarka árangur sinn. Eftir því sem 
starfsemi og umfang fyrirtækja eykst er hætt við lakari frammistöðu þegar ekki er 
metið hvaða inngönguháttur (entry mode) á markað er hagstæðastur, og ekki er tekið 
til greina nauðsynleg aðlögun að markaði. Það er því hægt að færa rök fyrir því, að 
með því að hagnýta ekki M og A þætti uppfærða OLI módelsins, mistakist Novo 
Nordisk að hámarka árangur sinn. 

Lykilorð: aflandsvistun, rannsóknir og þróun (R&D), OLI, OLMA, Kína 


1. Introduction 

Increased competition has forced pharmaceutical companies to sharpen their focus 
on issues of cost control and increased productivity, as well as to hasten new product 
development. A decline in blockbuster drug launches, coupled with an increase in 
patent expiration, has boosted administrative costs, which poses challenges for the 
industry's profitability. 

In recent years, offshoring has become an integral part of corporate strategy and 
is increasingly essential if firms are to compete effectively within a global market. 
R&D in the pharmaceutical industry is perceived to be pharmaceuticals' core activity, 
and therefore has generally been kept in-house. The pharmaceutical industry has not 
been exploiting offshoring to the same extent as many other industries. This may be 
explained to a considerable degree by the industry's prerequisite for both knowledge 
and quality sensitivity. Historically, multinational corporations (MNCs) have 
offshored non-core activities, such as production and administration, but more 
recently they have begun to offshore core activities as well. 

The objective of this article is to examine whether the R&D literature supports 
the utilisation of the OLMA framework instead of the OLI framework when 
offshoring R&D to China. The OLI framework and its upgraded version, OLMA, are 
examined in order to evaluate which framework is more efficient for pharmaceutical 
R&D offshoring activities. A case study is conducted to examine empirical evidence 
along with the R&D literature in order to determine whether the OLI or the OLMA 
framework is more efficient for pharmaceutical MNCs. 

2. Literature review 

Offshoring is a relatively new phenomenon that requires organisational and 
technological ability in order to relocate specific tasks and coordinate a 
geographically dispersed network of activities. Firms' organisational and 
technological capacity is the core driver of the latest form of offshore sourcing. This is 
especially the case within MNCs, where there is an increasing trend to separate and 
coordinate a network of contractors performing a complex set of activities (Levy, 
2005 ). 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


71 


When offshoring, firms are able to choose between 'offshore outsourcing', 
which can be done through strategic alliances such as licensing or contract 
manufacturing, or 'captive offshoring', which can be in the form of a joint venture or 
a wholly-owned operation. Offshoring trends can be understood and explained by 
the selection of a framework which integrates various theoretical concepts, and by 
the use of empirical information from a case study. 

2.1. The OLI framework 

The Eclectic Paradigm, developed by John Dunning - also known as the OLI 
framework - is considered a leading conceptual framework in explaining the 
international activities and foreign direct investment (FDI) of MNCs. The framework 
includes important theories that relate to various types of activities and explores the 
interaction between them, and between ownership, locational and internalisation 
factors (Cantwell & Narula, 2001). 

Dunning (1979) argues that firms will engage in FDI if three conditions are 
satisfied. First, companies must possess ownership advantages, specific and 
intangible assets, over other firms to offset the disadvantage of not being a local firm. 
Secondly, companies must decide how to profit from exploiting those advantages in a 
foreign country which offers certain locational advantages such as production 
factors, cheap or skilled labour, natural resources or infrastructure. Thirdly, 
companies must decide whether they will pursue these activities internally - 
internalise the ownership advantages - or if they will pursue the activities through 
an extemal provider such as an agent or through a licensing contract (Dunning, 1979; 
Madhok & Phene, 2001). 

The O of the OLI framework stands for the company's ownership advantages. 
According to Dunning, two types of competitive advantage can be recognised. The 
first is linked to the ownership of a particular unique intangible asset. The second 
competitive advantage is related to the ownership of a complementary asset 
(Cantwell & Narula, 2001). 

The L stands for the location factors that influence firms' activities when 
moving an operation abroad. These conditions can relate to the presence of the 
location advantages a country can offer, such as market potential - which can lead to 
scale economies - and contemporary factors such as efficient infrastructure and 
govemment policies (Agarwal & Ramaswami, 1992). The I represents internalisation 
advantages. Several reasons for internalisation have been identified, though it should 
be borne in mind that they can vary between industries. A primary reason for 
internalisation is market failures, which can broadly be divided into three groups: (1) 
those that arise from risk and uncertainty, (2) those that stem from the ability of firms 
to exploit the economies of large-scale production - but only in an imperfect market 
situation, and (3) where a transaction generates costs of products and benefits 
external to that transaction (Dunning, 1988). 



72 


Offshoring R&D centres to China 


Madhok and Phene (2001) question the relevance of the OLI paradigm within 
contemporary business environments. They criticise the framework for being an 
efficiency argument, and stress that the decision to intemalise is no longer 
considered on grounds of efficiency. They further argue that the OLI framework is 
not adequately equipped to deal with the question of performance differences across 
firms. Madhok and Phene (2001) propose the application of strategic management 
theory, as an addition to the OLI framework, as a means of understanding 
multinational activities. They claim that a firm's advantage lies potentially at the level 
of headquarters and subsidiary, or the systemic relationship between them. 

Moreover, they state that the O advantages are no longer solely rooted in the home 
country, since it is increasingly recognised that the O advantages could be more 
dispersed and located at different sites. 

2.2. The OLMA framework 

Guisinger (2001) proposes an update to the original framework, based on the 
argument that managers need to focus more on operational issues and incorporate 
higher levels of environmental and structural complexity into the framework. The 
main critique concerns a lack of detail with respect to the firm's internal 
organisational characteristics, such as business processes, which help determine 
profitability. Guisinger (2001) proposes a modified version of the Eclectic Paradigm, 
from Ownership-Location-Internalisation (OLI) to Ownership-Location-Mode of 
entry-Adjustment (OLMA), in order for the framework to be useful for modern 
MNCs. These modifications seek to merge the environmental accommodation and 
environmental adaptation with the original framework. The first modification 
involves replacing I with M (mode of entry), which is not an actual change of 
substance, but more a change in form. This allows the framework to add to the 
options available for managers choosing between different entry modes (Guisinger, 
2001). It identifies the fact that captive offshoring, or FDI, is not necessarily the first 
best option for MNCs when offshoring their activities, especially where innovatory 
activities are concemed (Cantwell & Narula, 2001). 

The second modification is more radical and adds a fourth domain of analysis 
to the original OLI framework. By adding A (adjustment), the framework includes a 
factor that determines MNCs' performance, namely the adjustment of business 
processes to the international business environment. Thereby the OLMA framework 
recognises that moving operations to a foreign country increases the firm's structural 
complexity as the scope of the firm's operations increases. That requires firms to add 
new processes and modify existing ones, as well as to concentrate more closely on 
managing these processes (Guisinger, 2001). 

In the following sections, individual factors of the OLI and OLMA frameworks 
are illustrated. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


73 


2.2.1. Ownership advantage 

In order to be competitive and earn sufficient economic rents, MNCs must possess 
superior assets and skills to compensate for the extra cost when moving operations 
abroad (Agarwal & Ramaswami, 1992). MNCs need to assess their ownership 
advantages when looking at offshoring strategies. The resource-based view (RBV) 
can be utilised as an analytical tool to recognise a firm's resources and identify its O 
advantages - specific and intangible assets - and relate them to its activities 
(Dunning, 1979). RBV proposes that companies can eam sustainable returns if they 
have superior resources. In order to have this potential, a firm's resources must have 
the four following attributes: they must be valuable, rare, imperfectly imitable, and 
non-substitutable. Resources with these attributes and capabilities can be viewed as 
bundles of tangible and intangible assets, including a firm's management skills, its 
organisational processes and routines, as well as the information and knowledge it 
controls (Bamey, 1992). Prahalad and Hamel (1990) have investigated the importance 
of identifying core competencies of the firm. Their research was further developed by 
Mascarenhas and colleagues in 1998. Prahalad and Hamel (1990) emphasise the 
importance of identification, cultivation and exploitation of core competencies, which 
can make growth possible and sustainable. They argue that in the short run a 
company's competitiveness derives from the price or performance characteristics of 
current products, but in the long run it derives from an ability to build core 
competencies that spawn unanticipated products. In addition, they state that firms 
need to build core competencies at lower cost and more speedily than their 
competitors. 

Prahalad and Hamel (1990) have suggested three ways to identify a core 
competence in a company: (1) a core competence needs to provide potential access to 
a wide variety of markets, (2) a core competence should make a considerable 
contribution to the perceived customer benefits of the end product, and (3) it should 
be difficult for competitors to imitate a core competence, since it is a complex 
combination of individual technologies and production skills. Priem and Butler 
(2001) argue that RBV is tautological, and not amenable to empirical tests - and 
therefore by definition does not meet the test of being a theory. Hence they argue that 
RBV does not contain a theory of competitive advantage, i.e. value creation. 
Furthermore, they state that the resources - rare, valuable, difficult to imitate and 
non-substitutable - do not meet the operational validity criteria (Priem & Butler, 
2001). Similarly, Sheehan and Foss (2007) state that RBV has been perceived as weak 
in the perspective dimension, and stress that the link between resources and value 
creation is black-boxed. They further criticise RBV for offering limited guidance to 
managers, and for not being clear about how resources contribute to value creation 
(Sheehan & Foss, 2007). 



74 


Offshoring R&D centres to China 


2.2.2. Locational advantage 

Locational advantages can derive from structural market distortions, like 
govemment intervention, which affect costs as well as revenues. Government 
intervention can motivate companies to locate an operation in a particular country, as 
well as discourage them from doing so (Dunning, 1988). Which entry mode a 
company should choose when entering a foreign market depends upon an 
examination of the locational advantage of each specific market in concert with a 
company's ownership advantages (Agarwal & Ramaswami, 1992). 

Douglass North, a major proponent of new institutional economics (NIE), 
defines instihitions as 'rules of the game in society' or 'human-devised constraints 
that shape human interaction'. 

He stresses that any strategic choice that a firm makes is affected by the formal 
or informal constraints of the institutional framework. Formal constraints consist of 
political rules, judicial decisions and economic contracts, which help to facilitate 
exchange and reduce transaction costs (North, 1990). Enforcement of property rights 
and contract laws is also an important feature (Williamson, 2000). Informal 
constraints contain norms of behaviour and traditions which are embedded in 
culture and ideology (North, 1990), and religion also plays a large role in informal 
constraints (Williamson, 2000). 

Efficient markets are structured by stable institutions towards an economic 
exchange orientation, which implies low transaction cost and reduced uncertainty, 
and provides incentives for the players to compete through price and quality (North, 
2005). Hodgson (1998) emphasises that institutionalism requires much more 
theoretical and methodological development, and that it does not attempt to build an 
all-embracing, general theory. Hence institutionalism lacks a systematic core theory 
(Hodgson, 1998). Ankarloo and Palermo (2004) question the assumption that the 
market can be considered as a logical starting point. Additionally, they argue that the 
convenience of Williamson's original formulation fails, since organisations should be 
explained in the light of other organisations rather than in the light of an institution. 
Cognition and learning issues have been related to institutionalism since the 
beginning, but institutional theory is underdeveloped in this area. The problem of 
this approach lies in the assumption of a rational actor, as it is not possible to be 
rational at any given moment in the process of learning (Hodgson, 1998). 

2.2.3 Internalisation 

Internalisation theory declares that the main reasons for MNCs to use captive 
offshoring as opposed to outsourcing are market failures such as transaction cost, 
opportunism and asset specificity. Intemalisation theorists suggest that FDI occurs 
when the benefits of internalisation outweigh its cost (Fina & Rugman, 1996). 
According to transaction cost economics (TCE), the governance structure that MNCs 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


75 


choose for a venture is driven by the desire to minimise transaction cost (Williamson, 
1985). Arational company will choose market governance for its transactions if 
transaction costs are low. If, however, the cost of adaptation, monitoring and 
safeguarding is too high, companies will prefer an internal govemance structure, e.g. 
a wholly-owned subsidiary (Luo, 1999). According to TCE, opportunism is a critical 
reason for market failure and thus the existence of organisations (Williamson, 1985). 

Ghoshal and Moran (1996) question Williamson's behavioural assumption that 
individuals can be expected to obey rules or keep promises. They argue that 
Williamson does not specify the mechanisms through which opportunism is reduced 
and further criticise Williamson for attributing opportunism exclusively to human 
conditions rather than to technology or institutions. Ghoshal and Moran (1996) state 
that the TCE does not encompass individuals' tendency to change their attitudes with 
changes of time and place, even though Williamson acknowledges the fact that 
individuals are unequally opportunistic and differ from each other. Furthermore, 
Ghoshal and Moran (1996) criticise Williamson for not recognising the evolving 
institutional framework and exchange practices which could protect companies from 
opportunism. They criticise the theory for being static and question its applicability 
to foreseeing the existence of small firms in markets where opportunism is likely to 
be uncontrolled. They state that TCE excludes critical factors such as trust and 
leaming and suggest that these variables should be included. 

2.2.4. Mode of entry 

According to Guisinger (2001), replacing I in the OLI framework with M is a logical 
step towards recognition of the variety of entry modes that companies can profit 
from through foreign activities. Intemational entry mode choice is considered a 
critical strategic decision (Luo, 2002). Different theories of intemationalisation can be 
used to explain entry mode choices, notably the Uppsala model of 
internationalisation, the eclectic paradigm and transaction cost analysis, the 
interactive network approach and the business strategy approach (Whitelock, 2002). 
Each theory offers different influential features and focuses on different aspects of 
the firm and its environment. In an attempt to understand the entry mode choice, 
scholars have primarily focused on transaction cost theory, which has been widely 
used in entry mode research to explain why firms exploit different modes when 
expanding abroad (Brouthers & Nakos, 2004). Transaction cost analysis (TCA) 
assumes that markets are competitive and under those conditions captive offshoring 
is favoured because of the threat of opportunism. The benefits of control must, 
however, be compared with the costs of integration, and TCA predicts that firms 
integrate when asset specificity is high to retain control over their specific advantages 
(Whitelock, 2002). The entry mode is a part of a company's entry strategy, and that 
entry mode, which is used to penetrate a target country, determines the company's 
degree of control (Albaum et al., 2002). In selecting the mode of entry to a foreign 



76 


Offshoring R&D centres to China 


market, a company may choose between two broad categories, namely an export 
entry mode and a non-export entry mode (Albaum et al v 2002), which could be either 
equity or non-equity. 

2.2.5. Adjustment 

When analysing how MNCs' business processes are adjusted to the international 
business environment, Guisinger (2001) suggests a combination of organisational and 
economic theory. For the organisational theory component Guisinger makes use of 
Doz and Prahalad's (1991) managerial-based paradigm. For economic theory he 
utilises North's (1990) institutional economics. The adjustment of business processes 
to the international business environment adds an important factor to the framework 
that influences MNCs' performance (Guisinger, 2001). Like North, Guisinger (2001) 
proposes the subdivision of the environment into organisations which he refers to as 
interactors and institutions, hereafter called geovalent components. He defines the 
geovalent components as non-mobile factors which are fixed in geographic space and 
have the potential to affect the performance of a firm directly, and which are to some 
extent quantifiable. There is no widely-shared description of the geovalent 
components for the international business environment but Guisinger (2001) 
suggests the following as one possible classification: (1) econography, (2) culhire, (3) 
legal systems, (4) income profile, (5) political risk, (6) tax system, (7) exchange rates, 
and (8) govemment restrictions. Examination of these categories as well as a firm's 
business processes offers a conjunction of environmental and organisational analysis, 
by including the components from environmental analysis and business processes 
from organisational theory (Guisinger, 2001). 

2.3. R&D globalisation 

International R&D has long been neglected by management research, according to 
Gassmann and von Zedtwitz (1999), and they argue that a practical guiding 
framework for organising intemational R&D is still lacking. Companies in 
technologically-intensive industries such as the pharmaceutical industry are 
increasingly establishing global R&D networks as opposed to the traditional, 
headquarters-located approach to R&D (Kummerle, 1997). Most R&D organisations 
result from mergers, acquisitions and manufacturing decisions, and R&D structures 
have, in many cases, evolved according to that pattern. The key trends of the 
evolution of an international R&D organisation are primarily linked with the flow of 
information, assignment of competency and transfer of authority (von Zedtwitz et 
al., 2004). The complexity of managing a cross-border R&D activity is significantly 
greater than local R&D management (Gassmann & von Zedtwitz, 1999). The task is 
challenging, as managers of R&D networks must act as global coordinators instead of 
local administrators (Kummerle, 1997). Von Zedtwitz and colleagues (2004) 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


77 


emphasise that the rather complex, historically grown, R&D patterns of the large 
MNC need simplification, but without better theories of global R&D that goal cannot 
be achieved. Companies must build R&D networks that excel at tapping new centres 
of knowledge and at commercialising products in foreign markets to remain 
competitive. If this is to be accomplished, the centralised approach is no longer 
sufficient for two reasons. In the first instance, companies must establish a presence 
at an increasing number of locations, as more sources of potentially-relevant 
knowledge emerge across the globe. Secondly, in the face of global competition, 
companies must move new products from development to market, at an even more 
rapid pace than before (Kummerle, 1997). 

2.3.1. Challenges and dilemmas 

Technology is 'making the world shrink' but even so, it is not eliminating the very 
real, and often very high, cost of distance. Most of the costs and risks of globalisation 
result from the barriers created by distance. Those barriers stem not only from 
geographical factors, but also from the cultural, administrative or political, and 
economic dimensions (Ghemawat, 2001). The research of von Zedtwitz and 
colleagues (2004) identified major challenges and dilemmas in R&D globalisation 
that multinationals have to face. 

Ten main challenges were recognized by von Zedtwits (2004) and colleagues in 
their research. All of the challenges are related to decision-making - such as how to 
set up structures, processes, and support mechanisms to secure timely decisions 
regarding new knowledge, new technologies and new products. These challenges 
are: (1) from function to integration, (2) close to centres of technology creation and 
application knowledge, (3) integration of R&D units into global networks, (4) 
establishing overlaying structures, (5) decentralised R&D processes and virtual 
innovation teams, (6) market and customer orientation in R&D, (7) managing 
interfaces in R&D, (8) processes in transnational R&D, (9) ICT (information and 
communication technology) as an enabler of dispersed R&D, and (10) managing 
knowledge and human resources (von Zedtwitz et al., 2004). In many cases it is not 
possible to eliminate the dilemmas that face MNCs, and rather than focusing upon 
abolishing the dilemmas, it is important to manage them. Trade-offs between costs, 
speed and quality, coupled with bounded rationality, create dilemmas; many 
managers choose the golden mean, and consequently risk losing the creative tension 
that is vital for R&D (von Zedtwitz et al., 2004). Von Zedtwitz and colleagues (2004) 
identify six principal dilemmas of global innovation: (1) local versus global, (2) 
processes versus hierarchy, (3) creativity versus discipline, (4) control versus open 
source, (5) face-to-face versus ICT, and (6) long term versus short term. 



78 


Offshoring R&D centres to China 


3. Methodology 

This research is first and foremost an explanatory study, since it is an investigation of 
a specific situation in order to understand and analyse the relationship between 
variables - which in this case involves an examination of if and how the R&D 
literature supports the applicability of the OLI and/or OLMA frameworks. The main 
research strategy is the use of a case study. The emphasis is on one activity and one 
market rather than many, in order to gain a deeper understanding and knowledge of 
critical factors in one specific market rather than collecting general information 
conceming offshoring. China was chosen because of its rapidly growing economy 
and increased demand for westem drugs. The Danish pharmaceutical company 
Novo Nordisk was chosen for the case study owing to its specific market position 
and experience of operating R&D in China, where it has been active since 2001. 
Choosing a single case study is based on the assumption that multinationals are not 
homogeneous. By examining and focusing on one company and investigating the 
reasoning behind its decision-making, as well as the implementation process and 
results, it is possible to understand their behaviour and attain sufficient, and robust, 
conclusions. Within the chosen topic, different theories are applied to develop a 
theoretical grounding, combining theories with empirical data. Both secondary and 
primary data are used in order to meet the research objectives. Primary data have 
been gathered from Novo Nordisk, both from its headquarters in Denmark and from 
the R&D centre in China. Secondary data are used to gain general descriptive 
information related to the research subject in order to support the primary data. The 
objective is to use multiple sources of evidence, directed towards a well-defined 
problem, to obtain valid and consequent conclusions. 

4. Empirical evidence 

The pharmaceutical industry has experienced a decline in profits and increased 
pressure on earnings. One of the industry's biggest challenges is the drying-up of the 
pipelines of blockbuster drugs at the same time as patents expire, reducing the 
industry's profit-levels. As a consequence, pharmaceuticals are under increased cost 
pressure from shareholders demanding improved returns (McKinsey, 2005). The 
pharmaceutical industry is very dependent upon the continual flow of new products 
(Piachaud, 2004), whereas the R&D process takes ten to fifteen years on average 
(PhRMA, 2006). In 2005 the entire R&D spending in the biopharmaceutical industry 
was estimated to be US$51.3 billion (PhRMA, 2006), compared with just over US$5 
billion in 1981 (Piachaud, 2004). 

The R&D activities of large pharmaceutical firms have traditionally been kept 
within the boundaries of the organisation, with the various forms of collaborative 
agreements seen as a second-best option compared with the strategic option of 
conducting these activities unilaterally. More recently, however, the external 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


79 


contribution and the innovation process have become much more interrelated. The 
main reason for this change in behaviour is considered to be the increasing speed 
and rising cost of innovation, as well as the shortening of product life cycles. As a 
result, innovation within the pharmaceutical industry may now also be observed in 
networks of R&D partnerships and alliances, and is thus no longer exclusively 
contained within the domain of in-house research (Piachaud, 2004). Offshoring is an 
increasingly important lever to reduce cost and improve revenues as the 
pharmaceutical industry has begun to experience price pressure and falling profits. 
Global resourcing will in all likelihood be gradually adopted by pharmaceutical 
companies as large players expand offshore activities and smaller companies follow. 
Most pharmaceutical MNCs already have some activities in low-wage countries, 
providing an opportunity for expansion, although offshoring has mainly been 
adopted by those large MNCs based in the United States and Europe (McKinsey, 

2005) . The primary driver for offshoring is the gap between the labour cost in high- 
wage and low-wage countries. If it is presumed that price pressure, and hence cost 
pressure, will continue to increase significantly in the near future, an accelerated 
pace of offshoring adoption will take place (McKinsey, 2005). 

The potential for offshore R&D is considered to be about 40%, where the main 
potential is driven by clinical development. R&D is considered to be one of the 
service activities that has the greatest potential for global resourcing and some 
companies have already set up large R&D operations in low-wage countries, 
although most companies are still experimenting or in a pilot phase. Clinical trials 
that are carried out in a low-wage country not only reduce the cost per patient, but 
importantly also make patient recruitment easier and faster - since it is easier to find 
untreated patients. In addition, the regulatory framework is often not as restrictive as 
it is in developed countries (McKinsey, 2005). 

4.1. China 

China is one of the fastest-growing economies. A key contributor to the country's 
impressive economic growth has been the domestic pharmaceutical industry 
(BioPortfolio, 2007). The pharmaceutical market in China is anticipated to become the 
fifth-largest drug market by 2010 and the largest by 2050 (PricewaterhouseCoopers, 

2006) . The pharmaceutical industry is a well-established industry in China and the 
country is now one of the largest pharmaceutical producers in the world, with an 
annual average growth rate of 16.7% over the last few decades (Research and 
Markets, 2007). The gap between the Chinese and global pharmaceutical sectors has 
widened, however, in recent years, which may be explained by a combination of 
incomplete government incentives in the past, and a lack of collaboration between 
domestic research institutes and drug companies (Li, 2006). The drive for innovation 
has encouraged China to focus on R&D, though in the beginning the emphasis was 
more on development than research (PricewaterhouseCoopers, 2006). China has 



80 


Offshoring R&D centres to China 


already become the third most R&D intensive country in the world, even though 
Western companies have only recently started to explore China as a platform for new 
product development (von Zedtwitz, 2004). China is considered to offer key 
advantages in pharmaceutical research such as lower costs, clinical trials, a liberal 
research environment, biopharma and biotech clusters and government support 
(PricewaterhouseCoopers, 2006). The growing interest of Western companies in 
China is also the result of structural changes in China's policy and economy, notably 
its WTO entry in 2001, and domestic reforms that have opened up the opportunity 
for sustainable investments (von Zedtwitz, 2004). 

4.2. Novo Nordisk 

Novo Nordisk is a Danish health care company and a world leader in diabetes care, 
with a history that goes back to 1923. The company's diabetes product portfolio is the 
broadest in the industry, and offers advanced products within the area of insulin 
delivery systems. Novo Nordisk's headquarters are in Denmark, while the company 
operates in 79 countries and markets its products in 179 countries (Novo Nordisk, 
2007). Novo Nordisk's R&D operation is located in three countries, namely Denmark, 
China and the US. The company has built its R&D strategy on its core competencies 
of diabetes research and care, protein delivery and therapeutic proteins (Novo 
Nordisk, 2007). 

Novo Nordisk has had an affiliate in China since 1994. The Chinese 
headquarters and R&D centre are located in Beijing, with the production plant in 
nearby Tianjin. Novo Nordisk established the R&D centre in Beijing in 2001 as a 
wholly-owned subsidiary (Wang and Boel, 2006). Projects performed in the R&D 
centre in China are well-defined, concentrated and focused upon specified topics, 
and are distributed from the R&D team at corporate headquarters in Denmark. The 
Danish R&D processes were implemented in China without any adjustments, owing 
to Novo Nordisk's emphasis on keeping the current management and struchire (Boel, 
2007). The headquarters in Denmark did not recognize the need for cultural 
adjustment, and no cultural initiatives were carried out by Novo Nordisk (Boel, 

2007). In the Chinese R&D centre it is felt that "one fits all" does not in fact fit all, and 
that an understanding of cultural differences would be beneficial (Wang, 2006). 

Establishing an R&D centre in China was a part of Novo Nordisk's R&D 
internationalisation strategy. The company visualises the R&D centre in China as a 
bridge between the scientific communities of Europe and China, and being located in 
the Chinese market is an important milestone for their future competitive position. 
Novo Nordisk's positive experience of the Chinese market forms part of the reason 
why the company decided to expand its R&D activities to China. Another reason was 
to offer support to existing activities, and to ensure the goodwill of the Chinese 
govemment in the future (Boel, 2007). According to Wang and Boel (2006), China was 
chosen for Novo Nordisk's R&D operation for three primary reasons: (1) to support 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


81 


the Novo Nordisk business in China, (2) its cost-effectiveness for a state-of-the-art 
biotechnology centre, and (3) the identification of collaborative R&D opportunities in 
China. Although China is considered to be one of the countries that have been 
particularly soft on counterfeiting, and the market is awash with 'copied' drugs, 
intellectual property rights are not of great concem to Novo Nordisk. If, however, 
there is one dominant factor or biggest challenge that comes with operating an R&D 
centre abroad, it is communication. To operate a capable R&D function, substantial 
technology transfer is necessary, as well as transfers of ideas and concepts. Hence, in 
order to make different units function efficiently, it is essential to have effective 
communication systems and significant investment in networking (Boel, 2007). 

5. Discussion 

5.1. OLI fit 

The establishment of Novo Nordisk's R&D centre in China is well accounted for by 
the OLI framework. The interaction of the ownership, locational and internalisation 
factors of the OLI framework reflects the motivation for Novo Nordisk to establish a 
wholly-owned R&D subsidiary in China. Novo Nordisk's rationale for its subsequent 
action can be explained by some of the OLI-related theories such as institutional 
economics, RBV and TCE. This is further supported by Novo Nordisk's assessment of 
the institutional environment in China and the asset specificity that lies within its 
diabetic care product line is its identified core competence. 

It can be assumed that Novo Nordisk's reasoning and decisions might have 
been quite different if it had not already been operating in China and had not gained 
considerable experience there. The decision to locate the R&D centre in Beijing was 
largely because of an existing Novo Nordisk operation there and the established 
infrastructure in Beijing. In addition, it could be argued that Novo Nordisk would 
have explored different entry mode options if it had no existing operation in China. 
Novo Nordisk might well have found it more appealing to explore some form of 
strategic alliance if it had not already established considerable knowledge of the 
Chinese market and good relationships with China. 

5.2. OLMA fit 

Novo Nordisk's reasoning and actions when establishing the R&D centre in 
China are not as well accounted for by the OLMA framework as by the OLI 
framework. The interaction of the ownership, location, mode of entry and adjustment 
factors of the OLMA framework does not reflect Novo Nordisk's actions when 
establishing a wholly-owned R&D subsidiary in China. Despite the fact that the O 
and L factors are equally applicable as in the OLI framework, the M and A factors do 
not apply to the case of Novo Nordisk. As in the OLI framework, some of Novo 



82 


Offshoring R&D centres to China 


Nordisk's reasoning can be explained by theories such as institutional economics, 
RBV and transaction cost economics. The case of Novo Nordisk more or less does not 
involve the additional domains in the OLMA framework, notably the mode of entry 
choice and adjustment factors. When establishing its R&D centre in China, Novo 
Nordisk declined to consider other forms of entry modes apart from a wholly-owned 
subsidiary. It should be noted, however, that Novo Nordisk was aware of other 
possible entry modes, but took the decision not to examine these options. Novo 
Nordisk argues that there was no reason to explore other options since it had the 
financial strength to establish a wholly-owned subsidiary. Furthermore, it states that 
other forms of operation would not be as beneficial, since partnership could cause 
problems, not least loss of control. This might not be because of the unimportance of 
the M factor within the OLMA framework; rather, Novo Nordisk's decision could 
have been influenced by the operations that the company had already established in 
China. Additionally, it can be assumed that its decision was influenced by its strong 
asset specificity. 

Similarly, Novo Nordisk ignored issues related to the adjustment factor of the 
OLMA framework. Novo Nordisk stated that it aligned current business processes 
within the R&D operation in Denmark with the Chinese R&D centre, without the 
need for any adjustments. The company argues that there was no reason to adjust its 
processes when establishing the R&D centre in China and that the China location 
does not require any special adjustments. This decision can be justified by the lower 
transaction cost involved, and the desire to create a strong company culture. The 
view within Novo Nordisk's headquarters is that since the critical mass of the R&D 
function remains in Denmark, the working processes from there should be 
implemented in other locations. The Danish R&D site has not experienced any 
negative consequences from this decision, but the Chinese site identifies a need for 
certain adjustments in order to feel fully integrated. Even if Novo Nordisk ignores 
the adjustment factor, it can be argued that some adjustment is beneficial for the 
company's performance. According to the R&D literature and Guisinger, it is 
important for MNCs to think globally and act locally in order to maximise their 
performance. The foreign activities of Novo Nordisk are not well accounted for by 
the OLMA framework, i.e. by the updates made by Guisinger. Even though the 
OLMA framework does not account for the activities of the Novo Nordisk venhire, 
this does not imply that the OLMA update is not useful in explaining foreign 
activities of MNCs. It can be assumed that Novo Nordisk's already established 
operation in China very significantly influenced their decisions. In addition, it could 
be argued that factors such as adjustment are less important for an R&D operation 
than for, e.g., sales and marketing activity. Flence, it might be assumed that OLMA 
fits better when a firm is offshoring non-core activities. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


83 


5.3. OLI versus OLMA 

Comparison of the applicability of the OLI and OLMA frameworks to the Novo 
Nordisk case shows that the OLI framework offers a better explanation of Novo 
Nordisk's decision making. Novo Nordisk does not make use of the latter two 
domains in the OLMA framework and does not recognise the need to include those 
factors in its foreign R&D activities. The OLI framework appears, however, to be 
highly suitable for accounting for the reasoning behind Novo Nordisk's 
establishment of a wholly-owned R&D centre in China. 

It can be argued that Novo Nordisk may be failing to optimise the performance 
of its R&D function by not utilising the M and A factors of the updated OLI 
framework, i.e. OLMA. The replacement of I with M contains many of the same 
characteristics apart from the emphasis on mode of entry choice. By ignoring this 
change, Novo Nordisk has limited its options to that of a wholly-owned subsidiary, 
instead of evaluating which entry mode would be most beneficial for the company. It 
is also stated in the literature that, in the offshoring of innovative activity, FDI is not 
always necessarily the best option. 

Guisinger states that increased focus will be put on operational issues among 
MNCs in the near future, and their importance is supported by the R&D literature. 
Ignoring adjustment might cause problems for Novo Nordisk's R&D activity in 
China in the long run, perhaps limiting the attainment of full integration and optimal 
knowledge absorption. According to the literature, the mere notion of operating 
abroad will increase the structural complexity of the company as the scope of 
operation increases, and this might be costly to overlook. Factors such as established 
operations and market knowledge might explain why the OLMA framework is not as 
suitable as the OLI framework in the Novo Nordisk case. Some of Novo Nordisk's 
decisions related to the M and A factors were evidently based on its already 
functioning operation in China, suggesting that administrative cost considerations 
were an important factor in locational choice. The established infrastructure in 
Beijing was an important influential factor in the neglect of the M and A factors of the 
OLMA framework. The OLI framework is more suitable in this case but it can be 
assumed that Novo Nordisk is not utilising every possible means to maximise its 
R&D performance. A global R&D operation is a significantly more complex process 
than managing a local R&D function. The main challenge could be the network- 
building that supports tapping knowledge from new centres, as well as the 
establishment of a strong presence in new locations. 

5.4. R&D challenges and dilemmas 

Several challenges and dilemmas accompany multinational R&D activities, and Novo 
Nordisk's R&D operation in China is not without such problems. The barriers created 
by distance can easily result in increased cost and risk, as well as cultural and 



84 


Offshoring R&D centres to China 


economic dimensions. Many of the challenges and dilemmas in the R&D literature 
are closely related to some of the operational issues that are addressed in the 
adjustment part of the OLMA framework. Not did geographical distance create some 
communication problems, but different cultures might need to be taken into 
consideration owing to their different ways of communicating. Furthermore, Novo 
Nordisk's R&D teams are dispersed, and that limits face-to-face communication; as 
the literature states, geographical distance is often challenging for dispersed R&D 
teams. Different time horizons require planned interactions and limit the options of 
unscheduled and unforeseen communication. Time-difference factors can also affect 
the decision-making process since not all Novo Nordisk's employees are working at 
the same point in time. In general, Novo Nordisk did not implement any adjustments 
when establishing the R&D centre in China, and no extensive changes in its daily 
processes were made nor any specialised training undertaken. In the Chinese R&D 
centre, however, it is considered important to perform some cultural adjustments. 

The adjustment factor in OLMA as well as the R&D literature agrees upon the fact 
that process adjustments can help maximise MNCs' performance. It can therefore be 
assumed that Novo Nordisk could improve its performance by adjusting its business 
processes in China. Many of the challenges and dilemmas that face Novo Nordisk 
accord with the literature, and the company is experiencing exactly the same 
problems as many other companies in the same position. In order to deal with these 
challenges and dilemmas, it might be beneficial for Novo Nordisk to change its 
organisational structure and utilise the A factor of the OLMA model. 

6. Conclusion 

The OLI framework is more applicable to the Novo Nordisk case than the OLMA 
framework, in that Novo Nordisk makes reference to advantages that are considered 
important in the OLI framework in explaining the company's foreign R&D activities. 
In the case of Novo Nordisk, the main O advantages are the company's broad 
diabetic care product line and market leadership position. The main L advantages 
that China holds for Novo Nordisk are the enormous market potential, cost 
advantages and political stability. Finally, the main I advantage is Novo Nordisk's 
financial strength, which offers the ability to establish a wholly-owned subsidiary 
and thereby avoid monitoring costs and the threat of opportunism. 

By ignoring important factors that are included in the updated version of the 
OLI framework, i.e. the OLMA framework, Novo Nordisk might have overlooked 
opportunities to maximise its performance. The literature indicates that FDI is the 
optimal entry mode for Novo Nordisk's R&D in China, yet different theoretical views 
state that FDI is not always the best choice. Even though choosing FDI for R&D 
activity in China might be the optimal choice for Novo Nordisk, other entry modes 
might be more feasible for different functions such as non-core activities. By ignoring 
the adjustment factor that is included in the OLMA framework, Novo Nordisk might 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


85 


be failing to integrate its Chinese R&D operation sufficiently. The lack of local 
adjustment - something which is also recommended in the R&D literature - might 
cause the foreign subsidiary not to perform optimally. In the case of Novo Nordisk, 
the need for some local adjustment has been identified by the Chinese R&D centre. It 
can therefore be concluded that the OLMA framework is no less valuable and 
applicable than the OLI framework as a means of explaining modern foreign 
activities and maximising the performance of pharmaceutical R&D. 

In future research it might be interesting to explore whether it would be more 
beneficial for pharmaceutical companies to make a clearer distinction between 
research and development functions regarding strategic decisions. There is a 
dissimilarity between those two functions, which could result in a different optimal 
entry mode strategy for each, and it would be interesting to see if different entry 
modes would be the best option for each of them. A further suggestion for research 
could be how a new entry mode choice is affected by both past and current 
operations and decisions when MNCs are offshoring a new activity to a foreign 
country in which they are already operating. 

References 

Agarwal, S., and Ramaswami, S.N. (1992). 'Choice of Foreign Market Entry Mode: Impact of 
ownership, location and internationalization factors'. Iowa State University Journal of 
International Business Studies 23:1-27. 

Albaum, G., Strandskov, J., and Duerr, E. (2002). International Marketing and Export 
Management. 4th ed. Prentice Hall. 

Ankarloo, D., and Palermo, G. (2004). 'Anti-Williamson: a Marxian Critique of New 
Institutional Economics'. Cambridge Journal ofEconomics 28:413-429. 

Barney, J. (1992). 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage'. Journal of 
Management 17:99-120. 

BioPortfolio. (2007). Chinese Pharmaceutical Industry. Access China Report. Dorset, UK: 
BioPortfolio. Accessed 22 April 2007 at http://www.bioportfolio.com/cgi- 
bin/acatalog/Chinese_Pharmaceutical_Industry.html 
Boel, E. (2007). Interview with Dr. Esper Boel, Corporate Vice President, Head of 

Biotechnology at Novo Nordisk headquarters. 24 May, Copenhagen, Denmark. 
Brouthers, K.D., and Nakos, G. (2004). 'SME Entry Mode Choice and Performance: A 
Transaction Cost Perspective'. Entrepreneurship Theory and Practice 28:229-247. 

Cantwell, J., and Narula, R. (2001). "'The Eclectic Paradigm in the Global Market"'. 

International Journal ofthe Economics ofBusiness 8:155-172. 

Doz, Y.L., and Prahalad, C.K. (1991). 'Managing DMNCs: A Search For a New Paradigm'. 
Strategic Management Journal 12:145-164. 

Dunning, J.H. (1979). 'Explaining Changing Patterns of International Production: In Defence 
of the Eclectic Theory'. Oxford Bulletin ofEconomics and Statistics 41, :26929. 

Dunning, J.H. (1988). 'The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and 
Some Possible Extensions'. Journal of International Business Studies 19:1-31. 



86 


Offshoring R&D centres to China 


Fina, W., and Rugman, A.M. (1996). 'A Test of Internalization Theory and Internationalization 
Theory: The Upjohn Company'. Management International Review 36:199-213. 

Gassmann, O., and von Zedtwitz, M. (1999). 'New Concepts and Trends in International 
R&D Organization'. Research Policy 28:231-250. 

Ghemawat, R (2001). 'Distance Still Matters'. Harvard Bnsiness Review, September 2001, pp. 
137-147. 

Goshal, S., and Moran, P. (1996). 'Bad for Practice: A Critique of the Transaction Cost Theory'. 
Academy of Management Review 21:13-47. 

Guisinger, S. (2001). 'From OLI to OLMA: Incorporating Higher Levels of Environmental and 
Structural Complexity into the Eclectic Paradigm'. International Journal ofthe Economics 
ofBusiness 8:257-272. 

Hodgson, G.M. (1998). 'The Approach of Institutional Economics'. Journal of Economic 
Literature 36:166-192. 

Kummerle, W. (1997). 'Building Effective R&D Capabilities Abroad'. Harvard Business Review, 
March-April 1997, pp. 61-70. 

Levy, D.L. (2005). 'Offshoring in the Global Political Economy'. Journal of Management Studies 
42:685-693. 

Li, Z. (2006). 'China's Pharmaceutical Industry Lacks Innovation, Lags Behind'. Worldwatch 
Institute Online Features. Accessed 25 April 2007 at http://www.worldwatch.org/node/ 
3923. 

Luo, Y. (1999). Entry and Cooperative Strategies in International Business Expansion. Westport: 
Quorum Books. 

Luo, Y. (2002). Multinational Enterprises in Emerging Markets. Copenhagen: Copenhagen 
Business School Press. 

Madhok, A., and Phene, A. (2001). 'The Coevolutional Advantage: Strategic Management 
Theory and the Eclectic Paradigm'. International Journal ofthe Economics ofBusiness 
8:243-256. 

Mascarenhas, B., Baveja, A., and Jamil, M. (1998). 'Dynamics of Core Competencies in 
Leading Multinational Companies'. California Management Review 40:117-132. 

McKinsey. (2005). The Emerging Global Labour Market: Part I - The Demandfor Offshore Talent in 
Services. San Francisco: McKinsey & Company. 

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

North, D. C. (2005). 'Institutions and the Process of Economic Change'. Management 
International 9, 3:1-7. 

Novo Nordisk. (2007). Corporate web site. Accessed 2 February 2007 at 
www.novonordisk.com 

PhRMA- Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. (2006). Pharmaceutical 
Industry Profile 2006. Washington: Pharmaceutical Research. 

Piachaud, B. (2004). Outsourcing R&D in the Pharmaceutical Industry: From Conceptualisation to 
Implementation ofthe Strategic Sourcing Process. Hampshire and New York: Palgrave 
Macmillan. 

Porter, M.E. (1998). 'Clusters and the New Economics of Competition'. Harvard Business 
Review, November-December 1998, pp. 77-90. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


87 


Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990). 'The Core Competence of the Corporation'. Harvard 
Business Review, May-June 1990, pp. 79-91. 

PricewaterhouseCoopers. (2006). Investing in China's Pharmaceutical Industry. Shanghai: 
PricewaterhouseCoopers. Accessed 25 April 2007 at 

http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/4D287C2BE1191F4A80257131 

004D6464 

Priem, R.L., and Butler, J.E. (2001). 'Is the Resource-Based "View" a Useful Perspective for 
Strategic Management Research?' Academy of Management Review 26:22-40. 

Research and Markets. (2007). Chinese Pharmaceutical Industry: Strategies, Trends and 
Opportunities. Digital Vector. Accessed 25 April 2007 at 
http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp7report_idA505197 
Sheehan, N.T., and Foss, N.J. (2007). 'Enhancing the prescriptiveness of the resource-based 
view through Porterian activity analysis'. Management Decision 45:450-461. 
von Zedtwitz, M. (2004). 'Managing Foreign R&D Labs in China'. R&D Management 34:439- 
452. 

von Zedtwitz, M., Gassmann, O., and Boutellier, R. (2004). 'Organizing Global R&D: 
Challenges and Dilemmas'. Journal of International Management 10:21-49. 

Wang, B. (2006). Interview with Dr. Baoping Wang, director of Novo Nordisk R&D centre. 23 
November 2006, Beijing, China. 

Wang, B. and Boel, E. (2006). 'Challenges for R&D success in China - Novo Nordisk's 
experience'. Accessed 1 December 2006 at 

http://www.pharmafocusasia.com/research_development/casestudy_novonordisk.htm 
Whitelock, J. (2002). 'Theories of Internationalisation and their Impact on Market Entry'. 
International Marketing Review 19:342-347. 

Williamson, O.E. (1985). The Economic Institution of Capitalism. New York: Free Press. 
Williamson, O.E. (2000). 'The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead'. 
Journal ofEconomic Literature 38:595-613. 

About the authors 

Ásta Gunnlaug Harðardóttir and Guðrún Marta Jóhannsdóttir are affiliated with 
Copenhagen Business School. E-mail: asta.hardardottir@gmail.com, 
gudrunmarta@gmail.com. Ásta Dís Óladóttir is associate professor at Bifröst 
University. E-mail: astadis@bifrost.is. 




Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


89 


WORKING PAPER 

Þjóðernishugmyndir íslendinga 
og afstaðan til Evrópu 

Eiríkur Bergmann 

Ágrip: íslenska þjóðernisstefnan sem varð til á nítjándu öld og fyrri hluta tuttugustu 
aldar var sumpart frábrugðin þeirri sem þróaðist víðast hvar annars staðar í Evrópu í 
kjölfar upplýsingarinnar. íslenska þjóðríkið var að vissu leyti frekar grundvallað á 
sjálfstæði þjóðarinnar og einkar sterkri þjóðemiskennd heldur en á rétti einstaklinga. 
Eigi að síður var sjálfstæðisbarátta Islendinga órofa hluti af alþjóðlegri þróun. Óttinn 
við að glata fullveldinu hefur allar götur frá því að fullveldið fékkst litað íslenska 
stjórnmálaumræðu og þjóðernisstefnan hefur gegnt lykilhlutverki í íslenskum 
stjómmálum. Ekki síst sökum þessarar sérstöku þjóðemisstefnu getur verið erfitt fyrir 
íslenska stjómmálamenn að tala fyrir aðild að Evrópusambandinu. 

Lykilorð: Island, þjóðerni, sjálfstæði, Evrópusambandið, EES 

Abstract: The understanding of Icelandic nationalism that was created in the 19th 
century and the first half of the 20th century was in a way different from the 
nationalism that developed in Europe with the Enlightenment. The Icelandic nation- 
state was rather based on the concept of independence and strong nationalism than on 
individual rights. The Icelandic independence struggle was nonetheless an integral 
part of a broader intemational trend. Nationalism and the fear of losing sovereignty 
has played a key role in Icelandic politics ever since. Not least because of this special 
quality to Icelandic nationalism and the strong emphasis on sovereignty, it has been 
difficult for Icelandic politicians to advocate membership in the EU. 

Keywords: Iceland, nationalism, independence, sovereignty, EU 


Inngangur 

Fræðimenn hafa beitt ýmsum ólíkum kenningum til að skýra ólík tengsl ríkja við 
Evrópusamrunann. Til að mynda hefur Christine Ingebritsen haldið því fram að 
hagsmunir leiðandi atvinnuvega skýri þær ólíku leiðir sem ríki Norðurlanda hafa 
valið sér í Evrópusamvinnunni . 1 Fræðimenn á borð við Sieglinde Gstöhl og 
Guðmund Hálfdanarson segja hins vegar að mikilvægara sé að skoða 
þjóðernishugmyndir í mismunandi ríkjum til að skýra afstöðu þeirra til 


1 Christine Ingebritsen (1998). 



90 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


Evrópusamrunans. 2 Póststrúktúralistar á borð við Ole Wæver og Lene Hansen benda 
þessu til viðbótar á hugmyndafræðilegar skýringar og leggja áherslu á að rannsaka 
hina pólitísku orðræðu og ólíkan skilning á hugtökum á borð við ríki, þjóð, samfélag 
og fólk. 3 Peter Katzenstein leggur hins vegar áherslu á að rannsaka ýmis efnahagsleg 
og pólitísk sérkenni smáríkja í alþjóðlegu samstarfi þegar meta á tengsl íslands og 
annarra Norðurlandanna í Evrópusamstarfinu. 4 Baldur Þórhallsson nefnir ýmsar 
breytur til viðbótar, svo sem tengslin við Bandaríkin, sérstöðu stjórnmálaelítunnar, 
sérstaka þjóðernisvitund, áhrif þorskastríðanna, landfræðilega legu, smæð 
stjómsýslunnar og áhrif kosningakerfisins. 5 

í þessari grein er ætlunin að taka þjóðernishugmyndir íslendinga til skoðunar 
og meta hvernig þær falla að hugmyndum um þátttöku í evrópsku samstarfi. íslensk 
stjórnmálahefð mótaðist að miklu leyti í sjálfstæðisbaráttunni og sú orðræða sem þá 
varð til lifir enn góðu lífi í íslenskri stjórnmálaumræðu. Frjáls og fullvalda íslensk 
þjóð var hið endanlega markmið sjálfstæðisbaráttunnar og íslendingar litu á 
fullveldið sem einhvers konar endurreisn þjóðveldisins. Þrátt fyrir að 
sjálfstæðisbarátta íslendinga stæði í nánu samspili við álíka hugmyndafræðilegar 
hræringar í Evrópu þá virtust íslendingar líta svo á að sjálfstæðisbaráttan væri 
séríslenskt fyrirbæri. 6 

Hvað er þjóð? 

Hugtakið þjóð er líklega eitthvert flóknasta hugtak félagsvísinda og þrátt fyrir 
áratugalanga fræðilega umræðu hefur reynst erfitt að skilgreina hvað einkennir 
þjóðir. Almennt hefur þó verið talið að ýmsir samverkandi þættir geti einkennt 
þjóðir, svo sem afmarkað landsvæði, sameiginlegt tungumál, einsleihir kynþáttur, 
sameinandi trú, sameiginleg saga og aðrir menningarbundnir þættir. Ein áhrifamesta 
skilgreiningin á hugtakinu þjóð er rakin til franska fræðimannsins Ernest Renan en 
hann taldi í bók sinni Qu'est-ce qu’une nation? (1947) engan þessara þátta duga til að 
skilgreina fyrirbærið með fullnægjandi hætti. Hann beitti annarri nálgun og sagði að 
þjóð væri einfaldlega til þegar tiltekinn hópur liti svo á að hann myndaði afmarkaða 
þjóð. Guðmundur Hálfdanarson leggur út af þessum skilningi Renans og segir að 
þjóðir séu, samkvæmt þessum skilningi, sögulega ákvarðaðar frekar en eðlislægar, 
enda séu þær byggðar á sjálfráðum vilja manna. 7 Samkvæmt þessu eru þjóðir því 
ekki endilega eilífar en geta viðhaldið sjálfum sér með því að viðhalda 

2 Sieglinde Gstöhl (2002). 

3 Lene Hansen og Ole Wæver (2002). 

4 Peter Katzenstein (1997a, 1997b). 

5 Baldur Þórhallsson (2004). 

6 Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, hefur verið leiðandi í fræðilegri umræðu um íslenska 
þjóðernisstefnu. Hann segir að íslendingar hafi litið á þjóðemið sem séríslenskt fyrirbæri, „sprottið 
upp úr íslenskum jarðvegi og út frá íslenskum aðstæðum." Sjá Guðmundur Hálfdanarson (2001), 
bls. 8. 

7 Sjá í Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 18. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


91 


þjóðarsögunni. Hin sameiginlega saga þarf ekki endilega að byggjast á vísindalegri 
nákvæmni heldur aðeins á sameiginlegum skilningi á sögunni, sem þarf í raun ekki 
að vera mikið annað en goðsögn sem þjóðin hefur sameinast um að trúa á. Annar 
áhrifamikill skilgreinandi á þjóðarhugtakinu, Anthony Smith, hefur gagnrýnt Renan 
og telur þjóðir mun rótfastara fyrirbæri heldur en skilgreining Renans gerir ráð fyrir. 
Smith skilgreinir þjóð sem „nafngreindan hóp manna sem á sér goðsagnir um 
sameiginlegan uppruna, sameiginlegar sögulegar mirtningar, eitt eða fleiri 
sameiginleg menningareinkenni, tengist ákveðnu heimalandi og sýnir ákveðna 
samstöðu, a.m.k. á meðal yfirstéttarinnar ." 8 Þrátt fyrir að Smith telji þjóðir mun 
rótfastara fyrirbæri heldur en Renan er hann eigi að síður þeirrar skoðunar, eins og 
Renan, að þjóðir séu þrátt fyrir allt félagslegur tilbúningur manna. Hér er ekki 
ætlunin að veita heildstætt yfirlit yfir fræðilega umræðu um þjóðarhugtakið en 
ómögulegt er þó að komast hjá því að nefna framlag Ernest Gellner, sem hefur haft 
mótandi áhrif í fræðilegri umræðu um þjóðerni. Hann segir þjóðernisstefnu snúast 
um lögmæti þjóða til sjálfstjórnar sem byggi á félagslegum tengslum manna sem búa 
við svipaða menningu . 9 

Sumir kenningasmiðir freista þess að búa til altæka kenningu yfir fyrirbærið 
þjóð og þjóðernishyggju en aðrir láta duga að skoða hvert einstakt dæmi fyrir sig. Til 
að ná markmiðum þessarar ritgerðar þurfum við ekki endilega á heilstæðri kenningu 
um þjóð að halda. En hvort sem stuðst er við skilgreiningu Renans, Gellner eða Smith 
eru þjóðir afkvæmi afmarkaðs, sameiginlegs, félagslegs skilninings þeirra sem 
tilheyra hópnum. íslenskir fræðimenn, svo sem Guðmundur Hálfdanarson, Birgir 
Hermannsson og Gunnar Karlsson eru einnig allir sammála um að íslensk 
þjóðernisstefna sé á einhvern hátt sögulega skilyrt . 10 Ágreiningur þeirra Renans, 
Smith og fleiri fræðimanna um hvort þjóðir byggi aðeins á sameiginlegum vilja eða 
eigi djúpstæðari tilveru skiptir því ekki öllu máli fyrir umfjölluna í þessari grein. Við 
lítum í öllu falli svo á að þjóðir séu á einhvern hátt sögulegur og menningarlegur 
tilbúningur manna. 

íslensk þjóð 

Þrátt fyrir að íslenska þjóðríkið sé ungt að árum bera íslendingar jafnvel skýrari 
einkenni þjóðar en flestir aðrir hópar sem gera tilkall til vera sérstök þjóð. 
Landfræðilega er ísland vel skilgreint frá öðrum þjóðum, eyja langt úti í Atlantshafi. 
íslendingar tala flestir sama hmgumál sem margir þeirra telja hina einu sörtnu og 
hreinu tungu norrænna manna. Flestir íslendingar teljast enn fremur til sama 
kynstofns og kristin trú hefur verið útbreidd á íslandi. Þá deilir þjóðin bæði 
íslendingasögunum sem og sögu sjálfstæðisbaráttunnar þar sem barist var gegn 
erlendu yfirvaldi. Þá er afar langt síðan íslendingar stóðu í innbyrðis átökum. 

8 Anthony Smith (2000). Þýðingin er fengin frá Guðmundi Hálfdanarsyni (2004), bls. 27. 

9 Ernest Gellner (1983), bls. 3. 

10 Sjá Guðmundur Hálfdanarson (2001), Birgir Hermannsson (2005), og Gunnar Karlsson (1980). 



92 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


Þjóðernisstefna 

Þjóðernisstefnan er tiltölulega nýtilkomin hugmyndafræði í stjómmálum og þótt 
fræðimenn deili enn nokkuð um hvenær þjóðernisstefnan kom fyrst fram vilja flestir 
tengja hana við aðdraganda frönsku stjórnarbyltingarinnar upp úr miðri átjándu öld. 
í sinni einföldustu mynd felur þjóðernisstefnan í sér þá trú að eðlilegt sé að þjóðir 
myndi með sér fullvalda ríki. Þjóðemisstefna er ekki náttúrulegt fyrirbrigði heldur 
mótast hún af sögulegum aðstæðum. Eins og á við um þjóðarhugtakið er 
þjóðernisstefna einnig flókið hugtak sem menn skilja á mismunandi hátt. Þar sem 
hugtakið er tiltölulega óljóst er auðvelt að misnota það í stjórnmálalegri umræðu, 
eins og norski fræðimaðurinn 0yvind 0sterud heldur til að mynda fram. 11 Á 
nítjándu öld, í kjölfar frönsku stjómarbyltingarinnar, breiddist þjóðernisstefna út 
með hinni evrópsku frjálslyndisstefnu og þjóðríkið tók við af einveldinu í Evrópu 
sem ríkjandi stjórnarform. Þessi þróun náði til Danmerkur eins og annarra 
Evrópulanda og í kjölfarið bárust sömu straumar til íslands. Það var ekki fyrr en 
þjóðernisstefnan hafði náð útbreiðslu í Evrópu, með tilheyrandi hruni einveldisins, 
að íslendingar fóru af alvöru að ræða tengslin við Danmörku og eigin framtíð. 

Þrátt fyrir að spurningin hafi komið seint fram var svarið eigi að síður skýrt. 
ísland skyldi verða frjálst og fullvalda ríki. Fyrst var barist fyrir fullveldi landsins, 
sem sérstaks sambandslands innan Danmerkur, en krafan um algjört sjálfstæði kom 
fram síðar. íslenska þjóðernisstefnan kom fram og mótaðist um miðja nítjándu öld 
þegar íslendingar ákváðu að teljast sérstök þjóð. 12 Eftir að stefnan var komin fram 
stefndu íslendingar ótrauðir á að stofna eigið þjóðríki. Meginröksemdin fólst í að 
sýna fram á að eftir landnám íslands á árunum 870 til 930 hafði orðið til aðgreind og 
sérstök þjóð á íslandi. 13 

Sögulegt yfirlit 

Hér er rétt að hlaupa stuttlega yfir helstu vörður á leið íslands til sjálfstæðis. 
Lýðræðiskrafan sem fylgdi upplýsingunni varð til þess að út um alla Evrópu var 
orðin viðleitini til að koma á einhvers konar lýðræðislegri stjórn innan þjóðríkja. 
Alþingi var endurreist sem ráðgjafaþing í Reykjavík árið 1845, í kjölfar þeirrar 
þróunar. Hér sést þó glögglega hvemig þjóðartaugin er rakin aftur til tímann en 
nafnið á íslenska þjóðþinginu var fengið frá eins konar dómstól sem var á 
Þingvöllum á þjóðveldistímanum, á árunum 930 til 1262. 14 Hér er því strax litið aftur 
til fortíðar en ekki út til annarra landa þrátt fyrir að þróunin sé í nánum samleik við 
það sem átti sér stað í öðrum löndum á sama tíma. Árið 1848 leið einveldið loks 

11 0yvind 0sterud (1997). 

12 Guðmundur Hálfdanarson (2001, bls. 37) segir að það hafi verið á tímabilinu 1830 til 1850 sem 
íslensk þjóðemisstefna verður til en Birgir Hermannsson (2005, bls. 250) segir að íslensk 
þjóðemishyggja hafi mótast á árunum 1830 til 1874. 

13 Birgir Hermannsson (2005), bls. 83. 

14 Birgir Hermannsson (2005), bls. 10. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


93 


undir lok í Danmörku og árið 1851 var haldið sérstakt stjómlagaþing í Reykjavík sem 
endaði í ósamkomulagi milli íslendinga og Dana um stöðu íslands. Árið 1871 setti 
danska þjóðþingið einhliða stöðulög um ísland sem land innan danska ríkisins. Árið 
1874 færði Danakonungur íslendingum eigin stjórnarskrá, sem markar formleg 
endalok einveldisins á íslandi og Alþingi fékk ákveðið lagasetningavald, en 
framkvæmdavaldið var enn í Kaupmannahöfn. Heimastjórn kom svo árið 1904 með 
fyrsta innlenda ráðherranum og fullveldið fékkst loks 1918. Árið 1944 lýsti ísland svo 
yfir fullu sjálfstæði, á meðan Danmörk var enn hersetin af Þjóðverjum. 

Gullöldin og goðsögnin 

Eins og á við um þjóðernisstefnur annarra landa byggir íslenska þjóðernisstefnan á 
sameiginlegri sögulegri goðsögn. Gullöld þjóðarinnar var samkvæmt goðsögninni á 
þjóðveldistímanum þegar íslendingar voru frjálsir menn og sjálfs síns herrar. Þá hafi 
búið á íslandi stolt og velmegandi menningarþjóð sem skrifaði heimssögulegar 
bókmenntir og átti í nánum samskiptum við fyrirmenni og höfðingja í öðrum 
löndum. Síðan hafi landið farið undir erlenda yfirstjórn og þá hafi farið að halla 
undan fæti. Árið 1262 gerðu íslendingar samning, Gamla sáttmála, um að ganga í 
konungssamband við Noreg og síðar höfnuðu íslendingar undir dönsku einveldi 
árið 1662 án þess að hafa nokkuð um það að segja. Síðan hafi hin forna 
menningarþjóð koðnað niður undir erlendri áþján. Samkvæmt þessum skilningi var 
það hin erlenda yfirstjórn sem var ástæðan fyrir slæmri stöðu og einangrun landsins. 
íslensk þjóðernishyggja byggði því bæði á að fría íslendinga ábyrgð á eigin stöðu og 
ósk um að snúa þessari óheillaþróun við. Það þurfti að bregðast við hörmungum 
sautjándu aldar með einhverjum hætti. 15 Benedikt Sveinsson leit til að mynda svo á 
að engar framfarir myndu verða á íslandi fyrr en stjórn mála væri komin í lýðfrjálsar 
hendur íslendinga. 16 

Fullveldi þjóðarinnar og sjálfstæði landsins var af þessum sökum talið vera eina 
rétta leiðin til framfara. Frelsi þjóðarinnar var upp frá því talið lokatakmark íslenskra 
stjómmála og frá því stefnan var mótuð var aldrei hvikað frá henni allt þar til 
sjálfstæðið fékkst endanlega árið 1944. 17 íslensk þjóðernishyggja er hérna nátengd 
þeirri framfarahugsun sem var að ryðja sér til rúms á íslandi í kjölfar 
upplýsingarinnar. Orðræðan um þjóðernið var um leið orðræða um endurreisn 
íslands. 

Annar lykilþáttur í þessari þróun var að danska einveldið hafði á tímabilinu frá 
aldamótum 1800 og allt fram að fyrri heimstyrjöld smám saman verið að breytast rir 
fjölþjóðlegu og samsettu ríki í mun minna einsleitt þjóðríki. í Napoleonstríðunum 


15 Birgir Hermannsson (2005), bls 252, 292. Birgir kallar goðsögnina heilaga grundvallargoðsögn (e. 
sacred foundation myth). Sjá bls. 10. 

16 Benedikt Sveinsson (1888). 

17 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 28-29. 



94 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


varð aðskilnaður á milli Svíþjóðar, Finnlands, Danmerkur og Noregs og Slésvík og 
Holstein færðust undan danskri stjórn í átökum um miðja nítjándu öld. ls 

Hin sameiginlega saga eða goðsögn var í kjölfar þessarar þróunar notuð sem 
vopn í baráttu þjóðarinnar fyrir sjálfstæði. Goðsögnin var notuð til að sýna fram á að 
íslendingar væru sérstök þjóð. ísland væri sérstakt samfélag, sem lifði við sérstakar 
aðstæður langt frá Danmörku. 19 

Lagalegur málatilbúnaður 

Krafan um fullveldi var annars vegar grundvölluð á hugmyndinni um hina sérstöku 
íslensku þjóð en hins vegar og ekki síður á málatilbúnaði um lagalega stöðu íslands. 
Jón Sigurðsson, helsta sjálfstæðishetja íslands, hélt því fram að ísland hefði beinlínis 
lagalegan rétt til sjálfstjórnar. ísland hafði gengið sjálfviljugt í konungsamband við 
Noreg árið 1262 sem frjálst sambandsland. íslendingar hefðu samþykkt að greiða 
skatt til konungs en héldu yfirráðum innanlands. Samkvæmt þessum skilningi höfðu 
báðir aðilar samningsins, ísland og Noregur, ákveðin réttindi og skyldur og hvor um 
sig gat sagt samkomulaginu upp. Þegar Noregur færðist undir danska stjórn árið 
1380 fylgdi ísland með en Jón Sigurðsson hélt því fram að þar sem íslendingar höfðu 
aldrei samþykkt að verða hluti af dönsku einveldi, sem komið var á árið 1662, hefðu 
þeir lagalegan rétt til sjálfstjórnar, ekki síður en siðferðislegan sem sérstök þjóð. Út 
frá þessari lagastöðu gekk Jón svo langt að krefjast bóta frá danska ríkinu fyrir 
ólögmæta kúgun. Samkvæmt málatilbúnaði Jóns voru íslendingar því aðeins að 
krefjast þess sem þeir höfðu lagalegan rétt á. 20 

Eftir að danski konungurinn lét af einveldi árið 1848 skrifaði Jón grein í Ný 
félagsrit þar sem hann hélt fram að ísland hefði alltaf verið sérstök eining innan 
dönsku krúnunnar, samkvæmt Gamla sáttmála. Þegar einveldi væri afnumið í 
Danmörku ætti sú skipan einnig að ná til íslands. ísland væri því fullvalda þjóð og 
ætti einungis í konungsambandi við Danmörku. 21 Samkvæmt skilningi Jóns var 
ísland frjálst sambandsland og átti að hafa sömu stöðu og Danmörk gagnvart 
sameiginlegum konungi. ísland var vissulega hluti af dönsku krúnunni en ekki 
danska ríkinu. 

í kjölfarið varð orðræðan í íslenskri þjóðernisstefnu æði lagaleg og byggði á 
hugmyndum um lagalegan rétt íslendinga. 22 Stjórnlagaþingið 1851 markar tímamót í 
þjóðernisstefnu íslands. Kröfur íslendinga voru orðnar skýrar. íslendingar gætu ekki 
sætt sig við neitt minna en þá skilmála sem voru í Gamla sáttmála. íslensk 
þjóðernisstefna snérist því ekki lengur um hvað íslendingar gætu sætt sig við heldur 
gekk hún nú út á að berjast fyrir þeim rétti sem þeir áttu. Hér eftir voru kröfur 

18 Birgir Hermannsson (2005), bls. 116, 134. 

19 Birgir Hermannsson (2005), bls. 184. 

20 Birgir Hermannsson (2005), bls. 176, 181-4, 266. 

21 Jón Sigurðsson (1848). 

22 Birgir Hermannsson (2005), bls. 180, 184. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


95 


íslendinga skýrar og hvergi var kvikað frá þeim. 23 Menn gefa ekki rétt sinn eftir þegar 
þeir loksins hafa áttað sig á honum. Þessi stefna um að gefa landsréttindin hvergi 
eftir kom svo dæmi sé tekið fram í ísafold árið 1908 þar sem sagt var óhugsandi fyrir 
íslendinga að semja um nokkuð minna heldur en gefið var eftir í Gamla sáttmála. 24 

Endurfæðing þjóðar 

íslendingar grundvölluðu kröfur sínar um sjálfstjórn semsé bæði á lagalegum og 
siðferðilegum grurtni. íslendingar litu svo á að þeir hefðu jafnt lagalegan, 
siðferðislegan og náttúrulegan rétt til sjálfstjórnar eins og aðrar þjóðir. Eftir því sem 
leið á baráttuna færðist áherslan frá hinum lagalega rétti og yfir á hinn siðferðislega 
rétt íslendinga til sjálfstjómar sem sérstakrar þjóðar. Það var enda í takt við þá 
strauma sem leiddu til stofnunar danska þjóðríkisins. Upp úr þeirri áherslu spratt 
svo krafan um fullt sjálfstæði íslands sem fór að mótast snemma á tuttugustu öld. 25 

Þjóðernishugmyndin sem varð til í sjálfstæðisbaráttunni hefur síðan orðið 
sameign allra íslendinga og felur í sér þá tilfinningu að þjóðin eigi sameiginlegar 
minningar og sögu sem rekja megi aftur eftir fyrri kynslóðum, allt afhir til 
þjóðveldisins. Þannig sé jafnvel til heildstæður náttúrulegur þjóðarlíkami sem allir 
íslendingar eru hluti af. Eins og einstaklingur hefur þjóðin sín karaktereinkenni og 
tákn sem leiðtogar hennar upphefja á tyllidögum enda er þjóðernistilfinning ekki 
meðfædd heldur eitthvað sem þarf að næra. 26 Jón Aðils, fyrsti sagnfræðiprófessorinn 
við Háskóla íslands, lagði til að mynda mikið upp úr því að draga upp mynd sem 
sýnir heildstæða sögulega taug íslensku þjóðarinnar alla leið aftur til þjóðveldisins. 27 
Það sama gerði Jónas Jónasson í kennslubókum sínum sem öll íslensk böm lásu í 
áratugi og höfðu mótandi áhrif á söguskilning íslendinga. 28 

Þjóðin á líka sín helgu svæði, fæðingarstaður hennar er á Þingvöllum sem 
Guðmundur Hálfdanarson segir að hafi orðið að tákngerfingu fyrir sérstöðu íslensks 
þjóðernis. „Á Þingvöllum fæddist því ekki aðeins íslensk þjóð í árdaga, heldur 
endurfæðist hún þar einnig með reglulegu millibili." 29 Fjölnismenn, með Jónas 
Hallgrímsson skáld og náttúrufræðing fremstan í flokki, vildu endurreisa Alþingi á 
Þingvöllum, einmitt til að minna þjóðina á uppmna sinn. Endurreist Alþingi varð 
svo að vísu staðsett í Reykjavík en þegar íslendingar stofnsettu hið nýja lýðveldi á 
Þingvöllum árið 1944 var staðsetningin tákn um að þjóðartaugin náði alla leið aftur 
til þjóðveldisins. 


23 Birgir Hermannsson (2005), bls. 190-2. 

24 „Sami rétturirm - Nýjar leiðir" (1908). 

25 Birgir Hermarmsson. (2005), bls. 203, 205, 209. 

26 Sjá til að mynda Guðmund Hálfdanarson (2001), bls. 175-6, 234, og Birgi Hermannsson (2005), bls. 
234. 

27 Sigríður Matthíasdóttir (2004). 

28 Jónas Jónsson (1930). 

29 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls 189. 



96 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


Tungan varð annað tákn fyrir sérstaka íslenska þjóð. í sjálfstæðisbaráttunni var 
því lögð mikil áhersla á að hreinsa hina fomu norrænu tungu íslendinga af dönskum 
áhrifum. Hin bókmenntalega arfleið íslendingasagnanna varð svo einnig einn 
mikilvægasti þátturinn í sjálfsmynd íslendinga sem sérstakrar þjóðar. 30 

íslensk þjóð er samkvæmt þessum skilningi sérstök menningarleg þjóð. Eigi að 
síður má, í þessu samhengi, álykta að ísland falli undir skilgreininguna um 
Staatnation, þar sem hugmyndin um þjóðina og ríkið er samofin. 31 Eins og í 
Danmörku er hugmyndin um hina sjálfstæðu þjóð og hið fullvalda ríki samofin í 
hugum íslendinga. í sjálfstæðisbaráttunni var það beinlínis markmiðið að íslenska 
þjóðin næði fullum yfirráðum yfir ríkinu. Á meðan ísland var undir danskri stjórn 
má halda því fram hugmyndin um þjóðina og ríkið geti hafa verið aðskilin í hugum 
íslendinga en frá því að fullveldið færðist inn í landið árið 1918 og að fengnu 
sjálfstæði áriði 1944 hefur hugmyndin um hina sjálfstæðu þjóð orðið órofa hluti af 
sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar. 

íhaldssamt þjóðerni 

Myndun þjóðríkis á íslandi var nokkuð frábrugðin þróuninni í öðrum löndum. Til að 
mynda var það sérstakt við hugmyndina um íslenskt þjóðfrelsi að hún mætti engri 
andstöðu innanlands, eftir að hún kom fram. Þjóðin varð svo gott sem að náttúrlegri 
staðreynd í hugum íslendinga og tilvist hennar stóð í raun fyrir utan pólitíska 
umræðu. Síðan hefur frjáls og fullvalda íslensk þjóð orðið að órofa hluta af 
sjálfsmynd þjóðarinnar. Þjóðernisstefnan á íslandi varð einnig einarðari og sterkari 
en annars staðar þekktist og byggði á sögulegri sannfæringu sem réttlætti sjálfstæði 
íslensku þjóðarinnar. 32 

Eins og að framan var nefnt var það frjálslyndisstefnan í Evrópu á átjándu og 
nítjándu öld sem ruddi einveldinu úr vegi og skapaði hugmyndina um þjóðríkið sem 
flest ríki Evrópu byggja á í dag. Hugmyndin um uppsprettu fullveldisins hertist svo í 
eldi frönsku stjórnarbyltingarinnar á síðari hluta átjándu aldar. í Evrópu köstuðu 
menn af sér höftum konunga sinna og um leið varð frelsi og ábyrgð einstaklingsins 
meginstef frjálslyndisstefnunnar. Hugmyndin um sjálfstjórn þjóða er í grunninn 
frjálslynd hugmynd um sjálfstæði og frelsi. Þrátt fyrir að þjóðernishugmyndir 
íslendinga og hugmyndir um fullveldi landsins hafi komið fram í beinu framhaldi af 
þjóðernisstefnunni í Evrópu hefur hugmyndin um hina íslensku þjóð að vissu leyti 
þróast með öðrum hætti en víðast hvar í Evrópu. Samkvæmt evrópsku 
frjálslyndisstefnunni var fullveldishugtakið tvíþætt. Annars vegar var krafa um 
fullveldi þjóðarinnar sem heildar en á hinn bóginn, sem var ekki síður mikilvægt, var 
um leið krafa um fullveldi einstaklingsins. Hugmyndir á borð við atvinnufrelsi og 
verslunarfrelsi manna innan ríkis og þvert á landamæri tóku við af höftum fortíðar út 

30 Birgir Hermannsson. (2005), bls. 288. 

31 Perti Joenniemi (2002). 

32 Guðmundur Hálfdanarsson (2004), bls. 36-9. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


97 


um alla Evrópu. í sjálfstæðisbaráttu íslands varð óumdeilt að fullveldi landsins væri 
endanlegt markmið og ekkert annað kom raunverulega til greina. Hins vegar fylgdu 
ekki með sömu hugmyndastraumar um einstaklingsfrelsið. Hugmyndir um atvinnu- 
og verslunarfrelsi náðu ekki rótfestu á íslandi með sama hætti og annars staðar í 
Evrópu. 33 Rótgrónar efasemdir um atvinnufrelsi manna voru rígbundnar í vistabandi 
sem túlkaði þá viðteknu skoðun að lausamennska og húsmennska gerðu 
einstaklingnum aðeins illt. 34 

í sjálfstæðisbaráttunni var litið svo á að bændabýlin geymdu menningarlega 
sögu og arfleið íslands, bóndinn varð eins konar menningarleg hetja íslandssögunnar 
og mikilvægt þótti að standa vörð um bændasamfélagið og koma í veg fyrir að 
þjóðin veslaðist upp í ómenningu í verslunarþorpum við sjávarsíðuna. 35 Litið var á 
upplausn bændasamfélagsins sem ógn við sjálfan grundvöll íslensku þjóðarinnar. 
Hrein íslensk tunga var eitt af þeim tækjum sem íslendingar notuðu til að sýna fram 
á að þeir væru sérstök þjóð. Tungumálið varð því mikilvægt vopn í 
sjálfstæðisbaráttunni. Almennt var talið að tungan sem töluð var meðal bænda í 
sveitum væri mun betri íslenska heldur en töluð var í þorpum við sjávarsíðuna. 36 
Þetta sýnir ágætlega hvað íslendingum þótti bændastéttin mikilvæg fyrir sjálfstæði 
landsins. 

Það sama var uppi á teningnum hvað verslunarfrelsi áhrærir. Efasemdir um 
gildi frjálsra viðskipta kristölluðust til að mynda í hugakinu landsprang sem merkti 
dyggðaleysi verslunarinnar. Baráttan fyrir frelsi í utanríkisversluninni stöðvaðist við 
landsteinana og fól aðeins í sér ósk um lægra vöruverð á erlendum vörum og að unnt 
væri að selja íslenskar vörur á hærra verði úr landi, en snérist ekki um viðskiptafrelsi 
innanlands. Það vafðist til að mynda ekki fyrir íslendingum að krefjast 
aðskiljanlegustu hafta í innanlandsverslun á sama tíma og þeir fóru fram á 
verslunarfrelsi í utanríkisviðskiptum. 37 íslendingar börðust fyrst og fremst fyrir 
sjálfstæði þjóðarinnar en mun óljósara var hvers konar stjórn átti að koma í stað 
þeirrar dönsku að fengnu frelsi. 38 

Jón Sigurðsson og fleiri hugmyndafræðingar íslenskrar þjóðernissefnu í 
Kaupmannahöfn boðuðu vitaskuld þjóðfrelsi en einnig einstaklingsfrelsi í takt við 
evrópsku frjálslyndisstefnuna. í Nýjum félagsritum, strax árið 1843, hvatti Jón 
Sigurðsson til þess að íslendingar myndu þiggja aukið verslunarfrelsi eins og Danir 
buðu. Jón hvatti til verslunarfrelsis innanlands og við aðrar þjóðir. 39 í Nýjum 
félagsritum er einnig víða hvatt til opinna tengsla við aðrar þjóðir, auk þess sem 

33 Guðmundur Hálfdanarson (2001), kafli 2. 

34 Sjá til að mynda Ólaf Stefánsson (1786), bls. 141-161. 

35 Þetta var eitt meginþemað í ársritinu Armann á Alþingi (1829-1831). Sjá til að mynda Baldvin 
Einarsson (1830), bls. 35. 

36 Birgir Hermannsson (2005), bls. 241. 

37 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 58. 

38 Birgir Hermannsson (2005), bls. 342. 

39 Jón Sigurðsson (1843), bls. 7. 



98 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


áhersla er lögð á menntun og vísindi. Birgir Hermannsson heldur því hins vegar 
fram að íslendingar hafi aðeins fylgt Jóni Sigurðssyni og félögum að málum út af 
þjóðernishyggju en alls ekki til að koma á verslunarfrelsi eða öðrum frjálslyndum 
þjóðfélagsháttum á íslandi . 40 

Á íslandi varð því til heildstæðari afstaða til samfélagsins, sem gengur þvert á 
kennisetningar frjálslyndisstefnunnar. Það voru fulltrúar Danastjómar sem töluðu 
fyrir frjálslyndi á íslandi en íslendingar lögðu þvert á móti áherslu á að vemda hið 
hefðbundna bændasamfélag . 41 Skilningur íslendinga á lýðræði, sem fylgdi evrópsku 
frjálslyndissefnunni, var einnig íhaldssarmur. íslendingar litu svo á að lýðræðið næði 
aðeins til bænda, aðrir fengu ekki fullan þegnrétt og atkvæðisrétt í upphafi . 42 Meira 
máli skipti að ákvarðanataka færðist inn í landið heldur en að ákvarðanir væru 
teknar með lýðræðislegum hætti. Þessi íhaldssama þjóðemishyggja varð að 
hugmyndafræði ráðandi stétta. Það voru svo andstæðingar ríkjandi ástands sem 
boðuðu frjálslyndari þjóðernisstefnu, lengi vel án mikils árangurs . 43 

Á íslandi tókust þarna á tvö nokkuð gagnstæð öfl, annars vegar íhaldssemi sem 
birtist í áherslu á að vernda hefðbundið bændasamfélag og hins vegar straumar 
frjálslyndisstefnunnar sem náðu til íslands eins og annarra landa á þessum tíma. 
Guðmundur Hálfdanarson segir að þessi togsteita, milli íhaldssemi og frjálslyndis, sé 
sjálfur lykilinn að því að skilja íslenska þjóðernisvihmd . 44 

Þjóðernið og nútíminn 

Eins og hér hefur verið rakið kom þjóðernisstefnan fram sem hluti af mun stærri 
þjóðfélagslegri þróun og á rætur að rekja í upplýsingunni og frönsku 
stjómarbyltingunni. Ernest Gellner heldur því fram að þjóðernisstefnan hafi í raun 
verið forsenda iðnbyltingarinnar. Birgir Hermannsson vefur þennan vef áfram og 
segir að á sama hátt hafi þjóðernisstefnan einnig verið forsenda fyrir lýðræði, en 
samband þjóða, ríkis og lýðræðis var í brennideppli þeirra hugmyndastrauma sem 
komu fram í frönsku stjórnarbyltingunni . 45 í það minnsta má hér fullyrða að 
þjóðernisstefnan á íslandi hafi orðið til í nánum samleik við alþjóðlega strauma og 
stefnur, ekki síst í kjölfar þjóðfélagsbreytinga í Danmörku á nítjándu öld. Eigi að 
síður litu íslendingar frekar aftur í eigin sögu til að réttlæta sjálfstjórn þjóðarinnar 
heldur en að vísa í það sem var að gerast annars staðar í Evrópu á sama tíma. 

Til að mynda, þegar þjóðþing kom loks inn í landið var frekar litið á það sem 
endurreisn Alþingis til forna, sem var eins konar dómstóll, en ekki löggjafarþing, en 


40 Birgir Hermannsson (2005), bls. 220, 337. 

41 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 76. 

42 Birgir Hermannsson (2005), bls. 221. 

43 Birgir Hermannsson (2005), bls. 223, 338. 

44 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 47. 

45 Birgir Hermannsson (2005), bls. 125-127. 



Bifröst Journal of Social Science — 2 (2008) 


99 


að samanburður væri dreginn við þjóðþing annarra landa í samtímanum. 46 
íslendingar vildu gjarnan nútímavæðast og færast til framfara í samanburði við aðrar 
þjóðir en vandinn var ekki síst sá að íslendingar óttuðust um leið erlend áhrif og 
vildu ógjarnan yfirfæra alþjóðlega strauma til að koma á framförum innanlands. 

Segja má að íslendingar hafi mætt þessari togstreitu með því að nota íslenska 
þjóðernishyggju, sem þeir ráku aftur í aldir, til að nútímavæðast og ná fram sömu 
þjóðfélagsumbótum og í löndunum í kring. 47 Þannig gátu íslendingar leitað aftur til 
þjóðveldisins til að finna leiðina fram á við fyrir íslenska þjóð. 48 Framþróun 
efnahagslífs og þróun lýðræðislegra stjórnarhátta á íslandi varð samkvæmt þessum 
skilningi í gegnum sjálfstjórn og séríslenskar aðgerðir en var ekki aðeins hluti af 
alþjóðlegri þróun. 

Eins og lýst var hér að framan hafði nútímavæðing íslands í för með sér mikla 
togstreitu innanlands. Það var ekki fyrr en undir lok nítjándu aldar að iðnaður fór að 
þróast á íslandi og markaðsbúskapur að komast á og smám saman tóku fiskveiðar 
við af landbúnaði sem grundvöllur efnahagslífsins. Mikil togstreita varð á milli sveita 
og sjávarbyggða. Flestum var ljóst að framtíðin væri í þéttbýli við sjóinn en menn 
höfðu áhyggjur af því að glata gömlu bændamenningunni sem var álitin sjálfur 
grundvöllur íslensku þjóðarinnar. 49 Eigi að síður var leiðin mörkuð fram á við og í 
áttina frá gamla landbúnaðarþjóðfélaginu. Mótun þjóðernisstefnu og óskin eftir 
nútímavæðingu íslensku þjóðarinnar er nátengd. Á endanum urðu framfarir 
mikilvægari í orðræðu stjómmálanna heldur en að halda í foma íslenska 
þjóðfélagshætti. 50 Leiðtogar þjóðarinnar notuðu þjóðernisstefnu til að ná fram 
framförum og koma íslandi framar í röðina í samanburði við aðrar þjóðir. 

Hin eilífa sjálfstæðisbarátta 

í opinberri umræðu á íslandi er litið á sjáflstæðisbaráttuna sem sjálfsagða viðleitni 
sameinaðrar þjóðar til að berjast fyrir náttúrurétti sínum sem frjálsrar fullvalda 
þjóðar. 1 Síðan hefur það orðið viðtekin skoðun og kennt í kennslubókum að 
efnahagslegar framfarir hafi fylgt í beinu framhaldi af frelsi þjóðarinnar. 52 Samkvæmt 
þessari söguskoðun er sjálfstæðið um leið forsenda efnhagslegrar velsældar íslensku 
þjóðarinnar. íslensk þjóðernishyggja var búin til í sjálfstæðisbaráttunni og varð að 
einhverju öflugasta afli íslenskra stjórnmála. Eftir að heimastjórnin fékkst árið 1904 
taldi Hannes Hafstein til að mynda að nóg væri komið, í bili í það minnsta, en 
þjóðernisstefnan lifði hins vegar sínu eigin lífi og hélt áfram að krefjast aukins 


46 Birgir Hermannsson (2005), bls. 231, 273. 

47 Birgir Hermannsson (2005), bls. 9, 115, 259. 

48 Sjá til að mynda Baldvin Einarsson (1830), bls. 35. 

49 Birgir Hermannsson (2005), bls. 234. 

50 Helgi Skúli Kjartansson (2002). 

51 Guðmundur Hálfdanarson (2001), bls. 142. 

52 Sjá Jónas Jónsson (1930). 



100 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


sjálfstæðis. Birgir Hermannsson segir að það hafi einfaldlega ekki verið hægt að 
stöðva þjóðernisstefnuna þegar hún var einu sinni farin af stað. 53 

í sjálfstæðisbaráttunni var fullveldi þjóðarinnar talið lokatakmarkið. En eftir að 
fullveldið loks fékkst árið 1918 og svo fullt sjálfstæði árið 1944 varð sú breyting í 
umræðum um fullveldi þjóðarinnar að sjálfstæðisbaráttan væri eilíf. í þeirri umræðu 
birtist ótti um að sjálfstæðið gæti glatast ef íslendingar stæðu ekki sífellda varðstöðu 
um fullveldið, sem var álitið sjálft fjöregg þjóðarinnar. í ísafold árið 1918 stendur til 
að mynda: „Fullveldið verða íslendingar að skoða sem fjöregg framtíðar landsins og 
niðja þeirra, sem þeim ber að gæta sem síns besta kjörgrips og aldrei láta það verða 
fyrir neinu hnjaski." 54 Það er því sameiginleg skylda allra íslendinga að standa vörð 
um fullveldið. Þessi skilningur á hinni eilífu sjálfstæðisbaráttu kom skilmerkilega 
fram í ritstjómargrein í Morgunblaðinu þjóðhátíðardaginn 17. júní 2007. Þar segir: 
„Það er gömul klisja, að sjálfstæðisbarátta íslenzku þjóðarinnar sé eilíf en hún er 
auðvitað eilíf." Greinarhöfundur er ekki í vafa um að í áframhaldandi 
sjálfstæðisbaráttu íslendinga gegni tungumálið meginhlutverki. „Við emm veikust 
fyrir á vígstöðvum menningarinnar. Það er mest hætta á ferðum á vettvangi 
íslenzkrar tungu." 55 

Sjálfstæðisbaráttan og hin íslenska þjóðemishyggja sem varð til í 
sjálfstæðisbaráttunni hefur allar göhir síðan haft mikil áhrif í orðræðu íslenskra 
stjómmála. íslenska flokkakerfið mótaðist og festist í sessi eftir að fullveldið fékkst 
1918. Ólafur Ragnar Grímsson segir til að mynda að sú stjórnmálaumræða 
stéttabaráttu sem á eftir fylgdi á tuttugustu öld hafi farið fram innan þess ramma sem 
þjóðernishyggjan leyfði. 56 Birgir Hermannsson tekur undir með Ólafi og segir að 
tungumál sjálfstæðisbaráttunnar hafi síðan mótað stjómmálaumræðu í landinu. 

Hann heldur því fram að þjóðernishyggjan hafi á margan hátt skilgreint og búið til 
nútímastjómmál á íslandi. ’ 7 Bæði hægri menn og þeir sem eru til vinstri í 
stjómmálum hafa síðan sameinast um orðræðu sjálfstæðisbaráttunnar sem á gmnn í 
þjóðveldinu. Hægri menn gátu vísað til frelsis þjóðarinnar og einstaklinga og vinstri 
menn gáhi vísað til velferðar og samábyrgðar/ 8 

Samantekt og umræða 

Hvernig fellur Evrópusamvinnan að hugmyndinni um hina fullvalda íslensku þjóð? 
Ef við tökum hér í lokin saman meginþætti í þróun íslensks þjóðernis getum við 
orðað það með eftirfarandi hætti. í kjölfar frönsku stjórnarbyltingarinnar og 


53 Birgir Hermannsson (2005), bls. 270. 

54 „Við markið" (1918). 

55 „Reykjavíkurbréf" (2007). 

56 Orðræðan var „planted within the framework of nationalistic ideas and terminology." Sjá Ólaf 
Ragnar Grímsson (1978). 

57 Birgir Hermannsson (2005), bls. 176. 

58 Birgir Hermannsson (2005), bls. 325. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


101 


upplýsingarinnar hrundu einveldi Evrópu hvert af öðru undan kröfu um lýðræði og 
sjálfstjóm þjóða. Frjálslyndisstefnan, sem fól í sér hvort tveggja kröfu um frelsi 
einstaklingsins og frelsi þjóða, hélt innreið sína og undir miðja nítjándu öld tók 
þjóðríkið við sem grunneining í ríkjakerfi Evrópu. Þessa hugmyndastrauma notuðu 
hugmyndafræðingar íslensku þjóðernisstefnunnar í Kaupmannahöfn, til að mynda 
þeir Jón Sigurðsson og Jónas Hallgrímsson, í baráttu sinni fyrir sjálfstæði íslands. Jón 
Sigurðsson ritbjó hinn lagalega málatilbúnað sem íslendingar byggðu kröfur sínar á 
og Jónas Hallgrímson og Fjölnismenn bjuggu til ofurrómantíska hugmynd um hina 
sérstöku íslensku þjóð sem mátti muna fífil sinn fegri. í Danmörku, eins og víðast 
annars staðar, fól frjálslyndisstefnan vissulega í sér kröfu um frelsi þjóðarinnar en 
einnig einstaklingsfrelsi. íslendingar börðust hins vegar fyrst og fremst fyrir 
þjóðfrelsi en höfðu ekki sama áhuga á frelsi einstaklingsins. Danir vildu áfram halda 
íslandi innan danska ríkisins en danska stjórnin hafði þónokkurn áhuga á að auka 
við frelsi manna innanlands á íslandi. Öfugt við Dani höfðu íslendingar lítinn áhuga 
á einstaklingsfrelsi en þeim mun meiri áhuga á frelsi þjóðarinnar. Andstaða við 
viðskiptafrelsi og atvinnufrelsi innanlands var á sínum tíma um leið einhvers konar 
andstaða við danska yfirstjórn. íslensk þjóðernisstefna fól því aðeins í sér uppgjör við 
erlenda yfirstjórn en ekki uppgjör við stjórn þjóðfélagsins innanlands. 

Evrópska frjálslyndisstefnan fól semsé hvort tveggja í sér kröfu um frelsi 
einstaklingsins og sjálfstæði þjóða. Flest þjóðríki Vesturlanda eru afsprengi þessarar 
hugmyndar og byggja hvort tveggja á frelsi einstaklingsins og fullveldi þjóða. 
Lýðræðið felur einmitt í sér þá hugmynd að einstaklingarnir séu fullvalda og frelsi 
og sjálfsákvörðunarréttur þeirra er óháður þjóðerni eða búsetu. Þannig geta fullvalda 
einstaklingar til að mynda flutt milli ríkja án þess að réttindi þeirra sem einstaklinga 
skerðist. Samrunaþróun Evrópu fór ekki síst af stað til að koma í veg fyrir frekari 
styrjaldir í Evrópu. Ógnaröldin, sem meðal annars hafði þrengt verulega að frelsi og 
fullveldi einstaklinganna í álfunni, varð til þess að sumir leiðtogar þjóðríkja í Evrópu 
sáu hag í auknu og sívirku yfirþjóðlegu samstarfi Evrópuríkja. Þessi þróun gengur að 
vissu leyti gegn áherslunni á fullveldi þjóðríkja en Evrópusambandið hefur ekki síst 
það hlutverk að standa vörð um réttindi einstaklinga óháð þjóðerni þeirra innan 
sambandsins. Svo virðist því sem áherslan á fullveldi einstaklingsins innan 
Evrópusambandsins geri það að verkum ríkin sætti sig við þá skerðingu sem orðið 
hefur á fullveldi þjóðríkisins. 

Eins og sýnt hefur verið fram á hér að framan var þjóðemisstefnan á íslandi 
nokkuð frábrugðin þeirri sem þróaðist annars staðar. íslenska þjóðríkið var miklu 
fremur grundvallað á sjálfstæði þjóðarinnar og einkar sterkri þjóðemiskennd heldur 
en á rétti einstaklinga. íslendingar lögðu meiri áherslu á fullveldi þjóðarinnar heldur 
en fullveldi einstaklingsins. Þrátt fyrir þessa sérstöku áherslu hefur íslenska 
lýðveldið þó byggt á álíka reglum um skyldur og réttindi einstaklinga og þekkjast í 
öðrum vestrænum lýðræðisríkjum, enda var sjálfstæðisbarátta íslendinga órofa hluti 
af alþjóðlegri þróun. Á íslandi varð þó töluverð togstreita á milli þess að nota 



102 


Þjóðernishugmyndir íslendinga og afstaðan til Evrópu 


alþjóðlega strauma til að koma á framförum og um leið að vernda séríslenska 
menningu og lifnaðarhætti. Óttinn við að glata fullveldinu hefur litað íslenska 
stjómmálaumræðu allt frá því að fullveldið fékkst og þjóðemisstefnan hefur gegnt 
lykilhlutverki í íslenskum stjórnmálum. Ekki síst þess vegna getur verið erfitt fyrir 
stjómmálamenn að tala fyrir aðild að yfirþjóðlegri stofnun eins og 
Evrópusambandinu. Til að mynda hafa andstæðingar ESB-aðildar gjarnan reynt að 
telja kjósendum trú um að hugmyndin um Evrópu ógni hugmyndinni um þjóðina. 

Hér hefur því verið velt upp að hugsanlega gerir þessi sérstaki heildstæði 
íhaldsami skilningur íslendinga á þjóðríkinu og fullveldi þjóðarinnar það að verkum 
að erfiðara er að fá þátttöku í yfirþjóðlegu samstarfi á borð við það sem fer fram 
innan Evrópusambandsins til að falla að hugmyndinni um hina sjálfstæðu íslensku 
þjóð. Það yrði í það minnsta áhugavert rannsóknarefni. 

Heimildaskrá 

Anthony Smith (2000). The nation in history: historiographical debates about ethnicity and 
nationalism. Hanover, New Hampshire: University Press of New England. 

Baldvin Einarsson (1830). „íslendingar koma á Alþing." Armann á Alpingi 2, bls. 1-62. 

Baldur Þórhallson (2004). „Approaching the question: domestic background and conceptual 
framework." Bls. 1-18 í Iceland and European integration: on the edge. New York: 
Routledge. 

Benedikt Sveinsson (1888). „Fáeinar athugasemdir um stjórnskipunarmálið." Andvari 14, bls. 
1-45. 

Birgir Hermannsson (2005). Understanding nationalism: studies in Icelandic nationalism 1800- 
2000. Department of Political Science. Stockholm University. 

Christine Ingebritsen (1998). The Nordic states and European unity. Ithaca: Cornell University 
Press. 

Ernest Gellner (1983). Nations and nationalism. Ithaca: Cornell University Press. 

Guðmundur Hálfdanarson (2001). íslenska pjóðríkið - uppruni og endimörk. Reykjavík: Hið 
íslenska bókmenntafélag og Reykjavíkurakademían. 

Guðmundur Hálfdanarson (2004). „Discussing Europe: Icelandic nationalism and European 
integration." Bls. 128-144 í Baldur Þórhallson, ritstjóri, Iceland and European integration: 
on the edge. New York: Routledge. 

Gunnar Karlsson (1980). „Icelandic nationalism and the inspiration of history. " Bls. 77-90 í 
Rosalind Mitchison, The roots of nationalism: studies in Northern Europe. Edinborg: 
Donald. 

Helgi Skúli Kjartansson (2002). ísland á 20. öld. Reykjavík: Sögufélag. 

Jón Sigurðsson (1848). „Hugvekja til íslendinga." Ný Félagsrit 8, bls. 1-24. 

Jón Sigurðsson (1843). „Um verzlun á íslandi." Ný Félagsrit 3, bls. 1-127. 

Jónas Jónsson (1930). Islandssaga. Reykjavík: Ríkisútgáfa námsbóka. 

Lene Hansen og Ole Wæver (2002). European integration and national identity: The challenge of 
the Nordic states. London og New York: Routledge. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


103 


Ólafur Ragnar Grímsson (1978). Icelandic nationalism: a dissolution force in the Danish kingdom 
and a fundamental cleavage in Icelandic politics: A draft framework for historical analysis. 
Reykjavík: Félagsvísindadeild Háskóla íslands. 

Ólafur Stefánsson (1786). „Um jafnvægi bjargræðis-veganna á íslandi." Rit pess íslenska 
Lærdómslistafélags 7, bls. 113-193. 

Perti Joenniemi (2002). „Finland." Bls. 182-213 í Lene Hansen og Ole Wæver, European 

integration and national identity: The challenge ofthe Nordic states. London og New York: 
Routledge. 

Peter Katzenstein (1997a). „Regionalism in comparative perspective." ARENA Working 
Papers WP 96/1. Osló: Centre for European Studies, University of Oslo. 

Peter Katzenstein (1997b). Tamed power: Germany in Europe. Ithaca og London: Cornell 
University Press. 

„Reykjavíkurbréf" (2007). Morgunblaðið, 17. júní 2007. 

„Sami rétturinn - Nýjar leiðir" (1908). ísafold, 24. okt. 1908, bls. 261. 

Sieglinde Gstöhl (2002). Reluctant Europeans: Norway, Sweden and Switzerland in the process of 
integration. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers. 

Sigríður Matthíasdóttir (2004). Hinn sanni íslendingur: þjóðerni, kyngervi og vald á íslandi 1900- 
1930. Reykjavik: Háskólaútgáfan. 

„Við markið" (1918). ísafold, 3. ágúst 1918, bls. 1. 

Oyvind Osterud (1997). Vad ár nationalism? Stokkhólmur: Universitetsforlaget. 

Um höfundinn 

Eiríkur Bergmann er dósent og forstöðumaður Evrópufræðaseturs Háskólans á 

Bifröst. Netfang: eirikur@bifrost.is. 




Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


105 


WORKING PAPER 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar: 
greining á þingræðum í aðdraganda 
EFTA-aðildarinnar 1970 

Eiríkur Bergmann 

Ágrip: Deilan um tengsl íslands við Evrópusamrunann hefur verið meðal helstu 
álitaefna í íslenskum stjómmálum. Hér er umræðan í aðdraganda EFTA-aðildarinnar, 
sem varð árið 1970, tekin til skoðunar. Þrátt fyrir að þingmenn hafi gjarnan leitast við 
að beita fyrir sig efnahagslegum rökum þá var einnig stutt í röksemdir sem öllu 
heldur tengdust hugmyndum um fullveldi þjóðarinnar og sérstöðu landsins. 
Röksemdir sem vísuðu til sjálfstæðisbaráttunnar og íhaldssamra hugmynda um 
þjóðinna urðu þannig eins konar undirlag undir efnahagsrökin. Þetta átti jafnt við um 
þá sem töluðu fyrir og gegn EFTA-aðild. 

Lykilorð: EFTA, ísland, ESB, fullveldi 

Abstract: Iceland's relations with the European integration process have been one of 
the most vigorously debated issues in Icelandic politics. Here, parliamentary 
discussion during the period leading up to EFTA membership in 1970 is analysed. 
Even though the arguments were mostly based on the economy, references to Iceland's 
independence struggle and conservative ideas about the nation and its sovereignty 
also came up, and formed a kind of a base for economically oriented arguments. This 
was equally the case for those arguing for and against EFTA membership. 

Keywords: EFTA, Iceland, EU, sovereignty 


Inngangur 

Allt frá því sex ríki á meginlandi Evrópu, Þýskaland, Frakkland, Ítalía, Holland, 
Belgía og Lúxembúrg hófu undirbúning að Rómarsáttmálanum, sem undirritaður 
var árið 1957, og markar upphaf þess Evrópusamstarfs sem við þekkjum í dag, hefur 
verið rætt um það í opinberri umræðu á íslandi hvort og þá hvernig heppilegast sé 
fyrir ísland að tengjast samrunaþróun Evrópu. Hér er umræðan sem fór fram á 
Alþingi í aðdraganda EFTA-aðildarinnar, sem varð árið 1970, tekin til skoðunar og 
athugað hvaða rök þingmenn færðu fram máli sínu til stuðnings. Meðal annars er til 
athugunar hvort þingmenn hafi frekar beitt fyrir sig efnahagslegum rökum eða 
röksemdum sem vísa heldur til hugmynda á borð við fullveldið og þjóðina. Inn í 



106 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


greininguna er einnig fléttuð sú umræða sem fór fram um áratug áður um 
hugsanlega aðild að fríverslunarsvæði sem þá var rætt um í Evrópu en líta má á sem 
sú umræða hafi verið undanfari umræðunnar um EFTA-aðildina. 

Umræðulotur 

Umræða um aðild íslands að fríverslunarsvæðinu, hinu fyrra, fór fram á Alþingi á 
tímabilinu frá 18. febrúar 1957 til 10. ágúst 1959. 1 Ríkisstjórn Framsóknarflokks, 
Alþýðuflokks og Alþýðubandalags var við völd, undir forsæti Ólafs Thors, þegar 
málið kom upp árið 1957. ísland var eins og önnur Evrópuríki sem nutu 
efnahagsaðstoðar frá Bandaríkjunum, svokallaðrar Marshall-aðstoðar, eftir síðari 
heimstyrjöld, í Efnahagssamvinnustofnun Evrópu (OEEC), sem síðar varð að 
Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD). Árið 1957 kom upp sú hugmynd að koma 
á sérstöku fríverslunarsvæði á milli Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) og ríkjanna í 
OEEC, sem stóðu fyrir utan EBE. Árið 1959 kom hins vegar upp ágreiningur milli 
sexveldanna í Efnahagsbandalaginu og annarra aðildarríkja í OEEC um skipulag 
hins fyrirhugaða fríverslunarsvæðis. Frakkar vildu að fríverslunarsvæðið yrði sem 
líkast tollabandalaginu í EBE en Bretar lögðu hins vegar til að svæðið næði fyrst og 
fremst til verslunar með iðnaðarvöru. Vegna deilnanna varð ekkert úr þessu 
bandalagi en líta má á þessar viðræður og hugmyndir sem upphafið að EFTA- 
samstarfinu. Þess vegna eru þessar tvær umræðulotur settar saman hér. Þegar áform 
um fríverslunarsvæði í Evrópu runnu út í sandinn komu Bretar fram með tillögu að 
nýju fríverslunarbandalagi meðal ríkjanna sem stóðu fyrir utan EBE. Að því stóðu 
Svíþjóð, Noregur, Danmörk, Bretland, Portúgal, Sviss og Austurríki. 
Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, urðu svo að veruleika árið 1960. 

Umræður um aðild íslands að EFTA hófust svo í sölum Alþingis um áratug 
síðar, eða 8. nóvember 1968 og stóðu fram til 19. desember 1969. Viðreisnarstjórnin, 
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, sem hafði tekið við völdum í lok árs 
1959, lagði þá fram þingsályktunartillögu á Alþingi um aðildarumsókn að 
Fríverslunarsamtökum Evrópu, á 89. löggjafarþingi, 1968, til að komast að raun um 
hvaða kjör byðust. 2 í desember 1969 var svo rætt um aðildarsamninginn eins og hann 
lá fyrir. 3 Þingsályktunartillaga um málið var lögð fram árið 1968 og byggði á skýrslu 
sem viðskiptamálaráðuneytið hafði unnið í samstarfi við nefnd þingflokkanna sem 
ríkisstjómin skipaði í desember 1967. í athugasemdum við þingsályktunartillöguna 
kom fram að að ríkisstjórnin teldi tímabært „að fá úr því skorið með hvaða kjörum 
ísland gæti gengið í EFTA". Ljóst var frá upphafi að ísland þyrfti á ýmsum 
undanþágum að halda svo sem lengri aðlögunartíma á niðurfellingu verndartolla. 4 

1 Alþingistíðindi 1957, 77. lþ. B. Umræður: 1789-1865., Alþingistíðindi 1958. 78. lþ. B. Umræður: 
1888-1916., og Alþingistíðindi 1959, 79. lþ. B: Fríverzlunarmálið. 

2 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

3 Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

4 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


107 


Umræðuefnið 

Meginröksemdin sem fulltrúar ríkisstjórnarinnar beittu á Alþingi var að mikilvægt 
væri að ná niður tollum fyrir íslenskar vörur inn á markað EFTA ríkjanna. Gylfi Þ. 
Gíslason, mennta- og viðskiptamálaráðherra, mælti fyrir þingsályktunartillögunni og 
sagði meginrök ríkisstjórnarinnar fyrir aðildarumsókn þessi: 

Um það bil 40% heildarviðskipta íslendinga eru við Fríverzlunarsamtakalöndin. I þessum 
löndum má búast við mjög aukinni eftirspum á næstu árum og áratugum eftir ýmsum 
helztu útflutningsafurðum íslendinga. Ef við stöndum utan samtakanna, mundu aðrar 
fiskveiðiþjóðir, og þá fyrst og fremst Noregur, Danmörk og Bretland fullnægja þessum 
auknu þörfum, en íslendingar enga hlutdeild eiga þar eða verða að sætta sig við lægra 
verð fyrir útflutning sinn til þessara landa. 5 6 

Gylfi taldi einnig að markaður innan Fríverslunarsamtakanna myndi vaxa og að 
íslendingar gætu vel staðið sig í samkeppni með iðnaðarvörur innan hans. 

Ef íslendingar standa til frambúðar utan Fríverzlunarsamtakanna, gætu þeir að 
sjálfsögðu enga aðild átt að slíkum markaði eða vexti hans [...] verða þeir að greiða tolla 
af öllum vömm, sem þangað em fluttar [...] Þannig hlýzt bein verðhækkun á íslenzkum 
útf lutnings afur ðum .' 0 

í ræðu Gylfa kom þó einnig fram að stjórnvöld gerðu sér grein fyrir ýmsum 
erfiðleikum samfara aðild að EFTA. í fyrsta lagi hvað varðar afnám verndartolla fyrir 
innlenda framleiðslu, í öðru lagi hvað varðar tekjutap ríkissjóðs samfara afnámi tolla 
og í þriðja lagi gætu viðskipti íslands við Austur-Evrópu orðið erfiðari. Stjómvöld 
héldu því eigi að síður fram að veruleg tækifæri fælust í EFTA-aðild, til að mynda í 
því að framleiða iðnaðarvörur á íslandi með hagkvæmum hætti til útflutnings. Því 
var talið mikilvægt að hafa greiðan aðgang að mörkuðum EFTA-ríkjanna. Gylfi taldi 
augljóst að það viðskiptahagræði sem af EFTA-aðild myndi hljótast til framtíðar vægi 
þyngra á metunum. Stjórnvöld gerðu sér jafnframt grein fyrir mikilvægi þess að 
skjóta styrkari stoðum undir atvinnulífið, auka fjölbreytni og skapa ný störf fyrir þjóð 
í örum vexti. 7 

Eins og átti við um þau rök sem færð voru fram fyrir aðildinni að EFTA voru 
helstu rök sem færð voru fram gegn aðild að EFTA einnig á efnahagslegum 
forsendum. Andstæðingar aðildar íslands að EFTA óttuðust að innganga í slík 
fríverlsunarsamtök myndi ógna innlendum iðnaði, sem yrði fyrir stóraukinni 
samkeppni frá ódýrum erlendum framleiðsluvörum, og að mikilvæg verkþekking 
myndi um leið tapast. Á þessum árum stóð sjávarútvegur undir 95 prósentum af 
útflutningi íslendinga og afgangurinn var aðallega landbúnaðarvörur. 
Stjórnarandstöðuþingmenn benhi óspart á þá staðreynd og vildu meina að 
efnahagur á íslandi væri ólíkur iðnríkjunum í Evrópu. 8 EFTA snérist fyrst og fremst 

5 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

6 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

7 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

8 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



108 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


um fríverslun með iðnaðarvörur. í þingræðum komu því fram töluverðar efasemdir 
um að ísland ætti heima í fríverslunarbandalagi iðnaðaríkja. Auk þess höfðu Bretar 
ákveðið að leggja tíu prósent innflutningstoll á freðfisk frá EFTA-löndunum sem 
þótti andstætt hagsmunum íslendinga. íslendingar nutu sömu viðskiptakjara eftir 
sem áður og því ekki eftir neinu að slægjast við aðild að EFTA. Því var enn fremur 
haldið fram að víðtækt afnám tolla myndi þurrausa ríkissjóð sem hafði verulegan 
hluta tekna sinna af tollum. í nefndaráliti minnihlutans í utanríkismálanefnd um 
þingsályktunartillöguna, dagsettu 9. nóvember 1968, sagði meðal annars: 

íslendingar eiga nú við stórfellda efnahagsörðugleika að stríða, og ástandið í þeim efnum 
er mjög alvarlegt [...] telja má víst, að í því sambandi verði að grípa til ráðstafana, sem 
mjög illa samrýmast aðildarviðræðum við EFTA. 9 

Stjómarandstaðan taldi einnig að málið væri illa undirbúið af hálfu 
ríkisstjórnarinnar, að því færi víðs fjarri, að nauðsynlegar athuganir hefðu farið fram 
á stöðu íslensks iðnaðar, þar með talið áhrif af niðurfellingu verndartolla. 
Minnihlutinn taldi einboðið að ísland myndi þurfa á víðtækum undanþágum og 
sérlausnum að halda vegna sérstöðu landsins og má þar greina vissan ótta við að 
opna íslenskt efnahagslíf. í nefndaráliti minnihlutans segir að ekki hafi verið gengið 
frá því með fullnægjandi hætti: 

... hvaða sérákvæðum íslendingum væri nauðsyn að sækjast eftir vegna sérstöðu 
þjóðarinnar, en óhugsandi er, að íslendingar geti fyrirvaralaust gengið undir EFTA- 
samninginn. Má í því sambandi nefna ákvæði, sem tryggði íslendingum vald á því, hvort 
erlend fyrirtæki hefðu starfrækslu á Islandi, sérákvæði um vemdartolla með tilliti til 
sérstöðu íslenzkra fyrirtækja, vegna þess hve þjóðin er fámenn. 10 

Alþýðuflokkur 

Alþýðuflokkurinn var strax frá upphafi umræðna um hugsanlegt fríverslunarsvæði í 
Evrópu árið 1957 fylgjandi slíkum áformum. Alþýðuflokksmaðurinn Gylfi Þ. 

Gíslason leiddi raunar umræðurnar fyrir íslands hönd. Þegar áform um 
fríverslunarsvæðið fóru út um þúfur lýsti hann í umræðum á Alþingi miklum 
vonbrigðum með að ekki hafi tekist að koma á fríverslunarvæði milli 
Efnahagsbandalagsins og annarra ríkja í OEEC. Þegar útlit var fyrir að EFTA myndi 
verða stofnað sem mótvægi við ESB sagði hann þá þróun uggvænlega fyrir 
íslendinga. Hann taldi slæmt að Evrópa myndi klofna upp í tvær viðskiptaheildir 
(EFTA og EB). Gylfi var svo aftur leiðandi í umræðunum um nánari þátttöku í 
Evrópusamvinnunni þegar aðildin að EFTAkom á dagskrá undir lok sjöunda 
áratugarins. Gylfi mælti fyrir þingsálykhminni um aðildarumsókn að EFTA á Alþingi 
árið 1968 og varð þá tíðræðtt um Evrópuhugsjónina, um að skapa frið í Evrópu eftir 
styrjaldir fyrri áratuga. 11 Gylfi sagði að reynslan af starfsemi viðskiptabandalaganna 

9 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. A58: Nefndarálit. 

10 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. A58: Nefndarálit. 

11 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


109 


tveggja væri mjög jákvæð fyrir aðildarríkin. „Hins vegar hefur viðskiptastaða 
aðildarríkja hvors bandalags fyrir sig í aðildarríkjum hins bandalagsins versnað 
verulega". 12 Af málflutningi Gylfa má greina að hann taldi greinilega betra að komið 
væri á einu efnahagslegu bandalagi í Evrópu. Hann sá ísland fyrir sér innan þeirrar 
heildar. Eftir að aðildarumsókn Breta að Efnahagsbandalaginu frá árinu 1961 var 
hafnað taldi Gylfi að líklega yrðu tvær viðskiptaheildir í Evrópu enn um sinn en 
gerði þó ráð fyrir að á endanum yrði Efnahagsbandalagið ofan á sem vettvangur 
efnahagssamstarfs Evrópuríkja. Hann taldi því eðlilegt að íslendingar myndu fyrst 
ganga í EFTA, og hugsanlega síðar í Efnahagsbandalagið ef Bretland og 
Norðurlöndin í EFTA færu þá leið. í þingræðu í árslok 1969 sagði Gylfi að það væru 
ekki síst erfiðleikar í sjávarútvegi sem hefðu opnað augu íslendinga fyrir því, „að 
nauðsynlegt sé að breikka grundvöll íslenzks atvinnulífs, og þó einkum íslenzkrar 
útflutningsframleiðslu". 13 

Afstaða Gylfa til aðildar að EFTA var þó ekki aðeins grundvölluð á 
efnahagslegum rökum. Hann færði einnig menningarleg rök máli sínu til stuðnings 
og sagði meðal annars. 

Hér er um stærri sjónarmið að tefla. Islendingar eru hluti af Vestur-Evrópu. Þar er ekki 
aðeins stærsta viðskiptasvæði þeirra, heldur er menning íslendinga grein vestur- 
evrópskrar menningar. íslendingar hafa komið á í ríki sínu þjóðfélagsháttum, sem eru 
grundvallaðir á sömu hugsjónum um frelsi og mannhelgi og mótað hafa iðnaðarríki 
Vesturlanda, og landið liggur miðsvæðis í þeim heimshluta [...] Allt bendir þetta til þess, 
hversu ríka hagsmuni íslendingar hafa af því, að sú mikilvæga þróun, sem nú á sér stað í 
Vestur-Evrópu, verði ekki til þess að losa um tengslin milli ríkjanna, sem eru miðdepill 
þessarar þróunar [...] þegar til lengdar lætur er um að ræða allsherjartengsl okkar, 
menningarsamstarf og stjómmálasamstarf við þær þjóðir, sem okkur em skyldastar. 14 

Margir þingmenn lýstu áhyggjum af því að samkvæmt 16. gr. EFTA-samningsins 
myndu aðrir EFTA-borgarar fá rétt til að reka atvinnufyrirtæki á íslandi. Gylfi skildi 
þann ótta mætavel, enda taldi hann eins og aðrir að sérstaða landsins kallaði á 
sérstakar lausnir fyrir ísland. í varnarræðu um þá gagnrýni sem fram hafði komið 
um þann þátt málsins sagði Gylfi: 

Jafnframt þeirri stefnu að halda tenglsum við nágrannalönd okkar og efla þau og fylgjast 
með þjóðfélagsþróun þeirra, hljótum við að halda fast við mikilvæg einkenni þess 
þjóðfélags, sem við höfum komið hér á og leggja áherzlu á að halda í eigin höndum 
úrslitavaldi yfir þróun efnahagsmála okkar og hagnýtingu náttúruauðlinda landsins. 15 

Ári síðar þegar búið var að semja um aðildarkjör íslands sagði Gylfi þennan rétt vera 
mjög takmarkaðan og næði hann aðeins til iðnaðarfyrirtækja. Hann benti til að 


12 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

13 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

14 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

15 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



110 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


mynda á að aðeins þau svið sjávarútvegs semíslendingar sjálfir skilgreindu sem 
iðnað væru opin öðrum EFTA-borgurum. Því væri ekkert að óttast. 16 

Gylfi taldi aðild að EFTA vera mikið hagsmunamál fyrir íslendinga svo hægt 
yrði að bjóða upp á samkeppnishæfan iðnað og samkeppnishæft atvinnulíf. Hann 
taldi „EFTA vera skilyrði fyrir þvi, að hér sé hægt að byggja upp umtalsverðan 
útflutningsiðnað". 17 Það væri mikilvægt fyrir land og lýð að auka fjölbreytni 
atvinnulífs hér á landi. Hann minnti á að reynsla íslendinga í evrópsku samstarfi í 
gegnum Efnahagssamvinnustofnunina í París, sem síðar varð Efnahags- og 
framfarastofnunin, hafi „reynst okkur mikilvæg og verið gagnleg á margan hátt". 18 

Andstæðingar EFTA aðildarinnar sóttu hart að Gylfa í þingræðum og sökuðu 
hann meðal annars um að ætla að lauma íslandi inn í Efnahagsbandalagið í gegnum 
EFTA. Gylfi hafði áður lýst því yfir að betra væri að hafa ein heildarsamtök 
Evrópuríkja á sviði efnahagssamvinnu og að ísland ætti að vera þar innanborðs. Eigi 
að síður sagði hann í ræðu á Alþingi undir lok umræðunnar að hann væri hreint ekki 
fylgjandi aðild að Efnahagsbandalaginu, meðal annars á forsendum sjálfstæðisins. 

Því fer fjarri, að ég telji góð lífskjör vera einu verðmætin, sem keppa eigi að í lífinu. Það 
eru til mörg önnur verðmæti, sem eru meira virði: sjálfstæði, frelsi fullveldi. Eg vil ekki 
kaupa bætt lífskjör á kostnað þessara verðmæta. Þetta hafa auðvitað verið höfuðrökin 
fyrir því, að ég hef fyrir mitt leyti, og enginn í ríkisstj. hefur nokkum tíma mælt með að 
við gengjum í Efnahagsbandalag Evrópu. Eg teldi það vera skerðingu á sjálfstæði að 
undirskrifa Rómarsáttmálann óbreyttan. 19 

Af þingræðum að dæma má fullyrða að Gylfi hafi bæði verið leiðandi í umræðunni 
og ötulasti talsmaður náinna tengsla íslands við Evrópusamstarfið á þingi. Af 
Alþýðuflokksmönnum hafði Gylfi sig langmest í frammi en aðrir flokksmenn voru 
einnig allt frá byrjun mjög fylgjandi aðild íslands að fríverzlunarbandalögum, bæði 
fríverzlunarsvæði efnahagssamvinnulandanna sem ekkert varð úr og svo EFTA 
þegar það mál kom á dagskrá. 

Sjálfstæðisflokkur 

Sjálfstæðisflokkurinn stóð ásamt Alþýðuflokki að aðild íslands að EFTA. 
Sjálfstæðisflokkurinn var hins vegar í stjórnarandstöðu árið 1957 en þá höfðu sumir 
talsmenn hans lýst þónokkrum efasemdum um fyrirhugað fríverslunarsvæði, sem þá 
var í undirbúningi. Ólafur Thors, formaður flokksins, ásakaði Gylfa Þ. Gíslason til að 
mynda um að reyna að breiða yfir að hér væri um að ræða frumdrög að sameinaðri 
Evrópu. Ólafur bætti hins vegar við að hann sæi ekki möguleika á því fyrir ísland að 
standa utan bandalagsins ef til þess yrði stofnað. 


16 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

17 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

18 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

19 Gylfi Þ. Gíslason. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


111 


Ég tel nú, að það sé a.m.k. mjög líklegt, að fríverslunarsvæðið komist á. Ég er alveg 
ráðinn í því að, að ef það kemst á, þá ber okkur Islendingum að vera þáttakendur. 20 

í umræðunum um aðildina að EFTA undir lok sjöunda áratugarins, það er eftir að 
Sjálfstæðisflokkurinn komst í ríkisstjóm, var flokkurinn hins vegar orðinn einarður í 
stuðningi sínum við aðild að EFTA. 21 í umræðum á þingi í nóvember 1968 var fjallað 
um þingsályktunartillögu þess efnis að ísland gangi til viðræðna við EFTA. 

Þá sagði Bjarni Bendiktsson, þá orðinn formaður Sjálfstæðisflokksins og 
forsætisráðherra, að EFTA veitti aðgang að mörkuðum sem væri höfuðforsenda fyrir 
sæmilegum lífskjömm á íslandi. 

Það er vitað mál, að greiður aðgangur að góðum mörkuðum hlýtur að verða 
höfuðforsenda fyrir sæmilegum lífskjörum hér á landi, og nú þegar eru löndin innan 
EFTA höfuðmarkaðslönd okkar. 22 

í upphafi umræðna á þingi 21. febrúar 1957 sagði Ólafur Bjömsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokks, að í sínum huga léki enginn vafi á því að kostir yrðu margir við 
inngöngu, ef af samtökunum yrði. Hann sagði málið hins vegar ekki liggja nógu ljóst 
fyrir og því ekki tímabært að taka afstöðu um inngöngu. 23 í umræðum á þingi árið 
1958 sagðist hann enn sakna upplýsinga um þær breytingar sem íslendingar þyrftu 
að gera ef kæmi til þess að „við gengjum í fríverzlunarsamtök". 24 í umræðunum um 
EFTA lagði Ólafur hins vegar til að þingmenn myndu samþykkja 
þingsály ktunartillöguna . 23 

Sveinn Guðmundsson, þingmaður flokksins, lagðist á sömu sveif og sagði að 
aðild að EFTA væri eitt stærsta framfaraspor íslands, ef samþykkt yrði. 

Eitt af stærstu vandamálum íslenzks iðnaðar hefur alltaf verið smæð hins íslenzka 
markaðar [...] Það er því fyrst og fremst íslenzski neytandinn, sem hér á hagsmuna að 
gæta, en það er að sjálfsögðu þjóðin öll. 26 

Sveinn taldi að skattamál myndu þróast á betri veg, verðlag yrði stöðugra og að aðild 
myndi almennt þjóna atvinnulífinu vel. Þá taldi hann mikilvægt að laða erlent 
fjármagn til landsins, sem EFTA-samningurinn gerði kleift. Það var því ekki síst á 
grundvelli aukinna viðskipta, jafnvel einhvers konar viðskiptahyggju, að 
sjálfstæðisþingmenn sáu hag í EFTA. Sveinn sagði að miðað við gengi Noregs í 
samtökunum ætti íslensk iðnaðarvara að geta fengið brautargengi á mörkuðum 
EFTA ríkjanna. Þá taldi hann aðild einnig jákvæða í menningarpólitískum skilningi. 


20 Ólafur Thors. Alþingistíðindi 1957, 77. lþ. B. Umræður: 1789-1865. 

21 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

22 Bjami Benediktsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

23 Ólafur Björnsson. Alþingistíðindi 1957, 77. lþ. B. Umræður: 1789-1865. 

24 Ólafur Bjömsson. Alþingistíðindi 1958. B. 78. lþ. Umræður: 1888-1916. 

25 Ólafur Bjömsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

26 Sveinn Guðmundsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 



112 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


Með því að tengjast EFTA erum við raunverulega að nálgast enn meir þau lönd, sem við 
höfum haft nánustu menningartengsl við og okkur standa næst. Þar á ég að sjálfsögðu 
við Norðurlöndin, sem öll eru innan Fríverzlunarbandalagsins [...] Það er augljóst mál, 
eins og nú er komið, þar sem tveggja klst. ferð er með flugi yfir til nágranna okkar, að það 
gengur ekki til lengdar, að við einangrum okkur frá þessum nágrönnum með 
óheilbrigðum tollmúrum. 2/ 

Birgir Kvaran, þingmaður Sjálfstæðisflokks, talaði á svipuðum nótum og Sveinn og 
taldi að EFTA-aðild væri í góðum takti við utanríkisstefnu landsins. Hann lagði 
mesta áherslu á aukin tækifæri fyrir einstaklinga og taldi enn fremur að betur væri 
hægt að tryggja sjálfstæði landsins innan EFTA en utan. 

Við hljótum að keppa að því að búa atvinnurekstrinum í landinu sem hagstæðust 
skilyrði. Það þjónar hagsmunum allrar þjóðarinnar bezt, en einstaklingamir og viðbrögð 
þeirra, hinn mannlegi þáttur, sem aldrei verður gerð nein áætlun um, verður síðan að 
skera úr um sjálfar framkvæmdirnar. Það er sannfæring mín, að aðild að 
Fríverzlunarsamtökum Evrópu auki einmitt tækifæri einstaklingsins og þar með 
hamingju hans og velferð á komandi ámm, treysti stoðir þjóðfélagsins og sjálfstæði sé 
fremur tryggt. 28 


Framsóknarflokkur 

Þegar umræðan um aðild að hugsanlegu fríverslunarsvæði í Evrópu kom upp árið 
1957 voru þingmenn Framsóknarflokksins, sem þá var í ríkisstjórn, almennt jákvæðir 
fyrir því - sérstaklega ef unnt yrði að fá undanþágu fyrir landbúnaðarvörur; það er 
að segja, ef landbúnaður yrði yfirhöfuð hluti af fríverslunarsamningnum sem þá var 
enn óljóst. 29 í umræðu um aðild að EFTA, þegar flokkurinn var kominn í 
stjómarandstöðu, lýstu þingmenn flokksins, utan eins, hins vegar andstöðu við aðild 
að EFTA með þeim rökum að ríkisstjómin hefði staðið illa að málinu og að ekki væri 
þá orðið tímabært að sækja um aðild. Flestir þingmenn flokksins tóku þó fram að 
aðild að EFTA gæti vel komið til greina síðar. 30 Þingmenn Framsóknarflokksins vildu 
bíða og sjá til eftir að búið væri að móta heildstæða stefnu um iðnaðinn. 

Eysteinn Jónsson, formaður þingflokks framsóknarmanna, taldi til að mynda að 
efnahagsástandið á íslandi á þessum tíma væri þannig að ekki væri hægt að ganga í 
EFTA að svo stöddu. Til að mynda þyrfti frekar að takmarka innflutning heldur en að 
slaka á tollum. Hann sagði það misskilning að með því að sækja um aðild að EFTA 
væri eingöngu verið að afla gagna, því þegar farið verði af stað verði um aðild að 
ræða fyrr en vari. 31 Eysteinn hafði áhyggjur af því að smæð landsins gerði það að 
verkum að ísland ætti erfitt uppdráttar í samstarfinu. Eins og margir aðrir þingmenn 
sagði hann aðstæður á íslandi alveg sérstakar og að þær pössuðu ekki í svona 

27 Sveinn Guðmundsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

28 Birgir Kvaran. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

29 Alþingistíðindi 1957, 77. lþ. B. Umræður: 1789-1865. 

30 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

31 Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


113 


alþjóðasamstarf. í samræmi við þennan ótta lagði Eysteinn Jónsson fram tillögu um 
að málinu yrði vísað frá. 

Við hljótum að fara ákaflega varlega í því að tengjast öðrum þjóðum eða fella okkar 
efnahagskerfi svo að segja inn í efnahagskerfi annarra þjóða af þeirri einföldu ástæðu, að 
okkar efnahagskerfi og atvinnukerfi hlýtur að ætíð að að vera allt öðru vísi en allra hinna. 

Það er vegna þess að við erum dvergur samanborið við alla aðra. Enginn annar er okkur 
líkur. 32 

Eins og fleiri þingmenn hafði Eysteinn mikla fyrirvara við rétt EFTA-borgara til að 
reka atvinnufyrirtæki á íslandi sem yrði samkvæmt 16. grein EFTA-sáttmálans. 
Raunar taldi hann sérstöðu landsins þess eðlis og svo augljósa að auðsótt myndi 
verða að fá undanþágu frá atvinnurekstrarfrelsinu. 

Við yrðum auðvitað að fá það ljóst, að við gætum ráðið því sjálfir, hvaða erlend fyrirtæki 
hefðu starfrækslu á Islandi. Eg er alveg sannfærður um, að það hlýtur að vera hægt að 
koma þessu þannig fyrir, því að ég hygg, að það sé ríkur skilningur á því meðal þeirra 
þjóða, sem hér eiga hlut að máli, að þannig verði þetta að vera vegna þess, hvemig við 
erum settir. 33 

Ólafur Jóhannesson, formaður Framsóknarflokksins, vildi einnig fresta aðildarbeiðni 
að EFTA. 

Eg er því alls ekki andvígur, að kannað sé, hvort og með hvaða kjömm ísland geti gerzt 
með einhverjum hætti aðili að EFTA, en ég tel það ekki tímabært eins og sakir standa. 34 

í sömu þingræðu sagði hann þjóðina nú standa frammi fyrir „hrikalegri 
vandamálum í efnahagslífi og atvinnumálum en oftast nær áður," og um þau 
vandamál beri frekar að hugsa. Hann taldi þó að aðild að EFTA gæti haft ákveðna 
kosti í för með sér til framtíðar en augljóslega ýmis vandkvæði líka, sem ekki hefðu 
verið könnuð til hlítar. Til að mynda hefði niðurfelling verndartolla slæm áhrif á 
bæði ríkissjóð og íslenskan iðnað. 

Það er augljóst mál, að niðurfelling slíkra tolla skapar stórkostlegt vandamál [...] ýmislegt 
af þeim iðnaði, sem nú er hér í landinu, getur ekki staðizt þá samkeppni, sem verða 
mundi, ef óheftur tollfrjáls innflutningur frá EFTA-löndunum kæmi til greina [...] Það 
mundu margir verða atvinnulausir, og það mundu geta hlotizt af því staðbundin 
vandkvæði á einstökum stöðum. 35 

í umræðum ári seinna sagði Ólafur Jóhannesson að íslendingar væru ekki undir það 
búnir: 

... nú um stundir til að gerast aðilar að EFTA. Engin heildarstefna hefur verið mótuð í 
iðnaði sem sé frumforsenda fyrir aðild að EFTA. 36 


32 Eysteinn Jónsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

33 Eysteinn Jónsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

34 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

35 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

36 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 



114 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


Hann sagði að engin sérstök knýjandi nauðsyn væri til aðildar nú. Enn fremur hafði 
hann efasemdir um að EFTA myndi lifa til framtíðar, líkur væru á að Bretland og 
fleiri EFTA ríki væru á leiðinni í Efnahagsbandalagið sem ekki væri góður kostur 
fyrir ísland. Ólafur sagði það „liggja í augum uppi, að það geti orðið skammgóður 
vermir að EFTA-aðild nú í skyndi, ef upplausn samtakanna er alveg á næstunni." 37 

Og skýringin getur ekki verið sú, að Island ætli að ganga í Efnahagsbandalagið, vegna 
þess að því hefur verið lýst yfir af forustumönnum, að ég ætla allra íslenzkra 
stjómmálaflokka, að innganga í Efnahagsbandalagið kæmi ekki til mála. 3S 

í aðildarsamningi íslands að EFTA sem lá fyrir síðari hluta árs 1969 var orðið ljóst að 
atvinnurekstrarheimild annarra EFTA-borgara samkvæmt 16.gr. EFTA-samningsins 
myndi aðeins ná til iðnaðarfyrirtækja. Ólafur vildi þó sjá enn afdráttarlausari og 
skýrari undanþágur frá atvinnurekstrarfrelsinu: 

... vegna þess að sérstaða Islands í þessum efnum er svo alger. 39 

Ólafur vék einnig að kostnaði við EFTA, sem vitaskuld yrði nokkur, en taldi hann 
samt smámuni miðað við aðra þætti málsins. Framsóknarflokkurinn beitti ekki 
aðeins efnahagslegum rökum gegn EFTA-aðildinni heldur einnig þjóðernislegum. Til 
að mynda dró Ólafur Jóhannesson samanburð við sambandslögin við Danmörku 
sem var á sínum tíma æði mikið átakamál í sjálfstæðisbaráttunni. í þingræðu í 
nóvember 1968 gerði hann 16. grein EFTA samingsins að umfjöllunarefni í þessu 
samhengi. 

En í þeirri grein felst, að útlendingar, þ.e.a.s. ríkisborgarar í þessum aðildarlöndum 
Fríverzlunarbandalagsins, hafi jafna aðstöðu á við íslendinga til þess að stofnsetja 
fyrirtæki og reka atvinnufyrirtæki hér á landi á vissum sviðum [...] Slík jafnréttisákvæði 
eru hættuleg. Jafnréttisákvæðin í sambandslagasamningnum við Danmörku þóttu 
hættuleg á sínum tíma, þegar Dönum einum var fengið hér jafnrétti, svo hættuleg, að 
sumir alþm. létu það ráða sínu atkv. og greiddu atkv. á móti sambandslögunum af þeim 
ástæðum, að þeir töldu það jafnrétti, sem þar var um að tefla, svo hættulegt. En augljóst 
er, að þau jafnréttisákvæði, sem hér er um að ræða eru miklu varhugaverðari, og 
auðvitað er hér í raun og veru ekki um nein jafnréttisákvæði að tefla, vegna þess, hve 
íslendingar eru fámennir borið saman við þann fjölda, sem á að njóta þessara réttinda. 40 

Skétli Guðmundsson, þingmaður Framsóknarflokks, vildi ekki fella niður tolla eins 
og EFTA-samningurinn gerði ráð fyrir. Hann var á þeim forsendum á móti því að 
aðild að EFTA yrði könnuð. Eigi að síður sagði hann að íslendingar þyrftu að kosta 
kapps við að framleiða iðnaðarvörur til ritflutnings í framtíðinni. 


37 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

38 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

39 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

40 Ólafur Jóhannesson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


115 


En leiðin til að efla iðnaðinn er ekki sú að halda áfram að eyðileggja þann iðnað, sem fyrir 
er í landinu, en að því er stefnt með því að leyfa hömlulausan og tollfrjálsan innflutning á 
erlendum iðnaðarvörum. 41 

Stefán Valgeirsson, þingmaður framsóknarmanna, gagnrýndi ríkisstjómina fyrir að 
„ana út í bláinn í málinu". Hann sagði „hjúp blekkingar hafa verið þyrlað um 
málið". 42 í þingræðum sagðist Stefán þó fylgjandi aðild að EFTA í framtíðinni en að 
ekki borgi sig að gerast aðilar „blindandi". 43 

Jón Skaptason, þingmaður Framsóknarflokks, var öllu jákvæðari en margir 
samflokksmanna hans í garð EFTA-aðildar. Hann tók fram að aðild gæti verið 
hagkvæm fyrir íslenska viðskiptahagsmuni og íslenska efnahagsstarfsemi í 
framtíðinni. Hann taldi framkvæmd ríkisstjórnarinnar í málinu hins vegar hafa 
breytt góðu máli í vont. 44 

Sumum þingmönnum var einnig tíðrætt um sérstöðu þjóðarinnar sem ætti að 
veita íslandi einhvers konar sérréttindi í samstarfinu. Tómas Árnason, þingmaður 
Framsóknarflokks, taldi að út frá efnahagslegum forsendum gæti EFTA-aðild verið 
hagfelld fyrir íslendinga til framtíðar en hafði einnig áhyggjur af því hvaða áhrif 
aðild myndi hafa fyrir þjóðfélagsgerðina. 

Islenzka þjóðin hefur óvéfengjanlega mikla sérstöðu meðal þjóðanna og jafnvel meðal 
þeirra þjóða, sem eru aðilar að EFTA. Það er eðlilegt að, að tengsl Islands við EFTA 
markist af þeirri sérstöðu. 45 

Tómas taldi að ríkisstjórnin hefði ekki undirbéiið kröfur sínar nægjanlega vel og vildi 
því fresta aðildarumsókninni. En hann benti einnig á nokkra þætti sem mikilvægt 
væri að fara fram á í ljósi óvéfengjanlegrar sérstöðu íslands ef til aðildar kæmi. í fyrsta 
lagi vildi hann fresta sem allra lengst tollaniðurfellingu á íslandi, um 10 til 20 ár en 
vildi um leið að íslenskar vörur myndu eigi að síður njóta fulls tollfrelsis strax í 
upphafi. Hann vildi einnig fá undanþágu frá tollaniðurfellingu á eldnsneyti en um 
leið fá betri aðgang fyrir íslenskar sjávarahirðir í Bretlandi. Þá vildi hann ekki heldur 
undirgangast atvinnurekstrarfrelsi éitlendinga á íslandi. 46 Allar þessar kröfur 
rökshiddi hann með vísan í óvéfengjanlega sérstöðu landsins. 

Þórarinn Þórarinsson, þingmaður Framsóknarflokks, óttaðist eins og sumir 
aðrir að EFTA-aðild myndi á endanum soga ísland inn í Efnahagsbandalagið í kjölfar 
Bretlands og hinna Norðurlandanna. Hann sagðist ekki endilega andvígur aðild að 
Efnahagsbandalaginu í framtíðinni en að ekki væri rétt að semja um aðild í samfloti 
með öðrum EFTA ríkjum. Hann taldi sérstöðu íslands slíka að betra væri að koma á 

41 Skúli Guðmundsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

42 Stefán Valgeirsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

43 Stefán Valgeirsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

44 Jón Skaptason. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

45 Tómas Arnason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

46 Tómas Arnason. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



116 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


eftir EFTA ríkjunum og semja um sérstakar undanþágur fyrir ísland með vísan í 
sérstöðu landsins. 

Þessu til viðbótar kemur svo. Og skiptir langsamlega mestu máli, að ísland hefur sökum 
smæðar sinnar allt aðra afstöðu á fjölmörgum sviðum en þessar þjóðir. Þess vegna 
þurfum við að fara fram á alls konar undanþágur umfram þær. Og ef við eigum að semja 
í samfylgd með þessum þjóðum, verður miklu örðugra fyrir Efnahagsbandalagið að veita 
okkur þessar undanþágur en ef við semdum sér, eftir að hinar væru búnar að ganga frá 

• 47 

samningum. 

Alþýðubandalag 

Alþýðubandalagið var í ríkisstjórn þegar umræðan um fríverslunarsvæðið kom upp 
árið 1957 en í stjómarandstöðu þegar umræðan um EFTA-aðildina hófst árið 1968. í 
umræðum á Alþingi lýstu flestir þingmenn flokksins í báðum tilvikum andstöðu við 
irtngöngu í fríverslunarbandalög. í umræðunum um fríverslunarsvæðið á Alþingi 19. 
febrúar 1957 sagði Einar Olgeirsson, formaður þingflokks Alþýðubandalags (og 
raunar enn formaður Sameiningarflokks alþýðu) til að mynda að sökum dýrra 
nýlendustríða Frakka og góðs skipulags í Þýskalandi muni þýskt auðmagn ná 
yfirhöndinni í slíku bandalagi. Af málflutningi hans að dæma þótti honum það 
greinilega ógnvænlegt. Einar benti á að lífskjör íslensku þjóðarinnar væru oft og 
tíðum mun betri en innan „tollabandalagsins", EBE. Hann sagði að allt benti til þess 
að auðvaldið myndi þrýsta lífskjörunum niður ef ísland gengi í slíkt bandalag. 

Eðli tollabandalagsins hvað þjóðfélagsleg áhrif snertir verður að mínu áliti það, að vestur- 
þýzka auðmagnið verður ráðandi í þessum löndum. 48 

Einar sagði einnig að búast megi við kreppum og atvinnuleysi í tollabandalaginu 
eins og sé hið eðlilega hlutskipti auðvaldslanda. Varðandi fríverzlunarsvæðið sagði 
hann: 

... við íslendingar getum aldrei arrnað en tapað á henni, ef hún kemst í framkvæmd. 49 

í umræðum um málið ári seinna sagði Einar. 

Eg vil vara við því að við íslendingar á nokkum hátt ánetjumst því fríverzlunarsvæði sem 
nú er rætt um að mynda. 50 

Alþýðubandalagið var eins og áður segir einnig á móti aðildinni að EFTA. Magnús 
Kjartansson, þingmaður Alþýðubandalags, hélt því til að mynda fram að 
þjóðarbúskapur á íslandi væri sérstakur og félli illa að EFTA aðild. 

Við getum átt von á ýmiss konar örðuleikum svo að segja á ári hverju, vegna þess að við 
erum mjög háðir aflamagni og við emm mjög háðir verði á erlendum mörkuðum. Það er 
ekkert óeðlilegt, að þjóðfélag eins og þetta geti þurft að grípa til ráðstafana eins og tollum 


47 Þórarinn Þórarinsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

48 Einar Olgeirsson. Alþingistíðindi 1957. B. 77. lþ. Umræður 1789-1865. 

49 Einar Olgeirsson. Alþingistíðindi 1957. B. 77. lþ. Umræður 1789-1865. 

50 Einar Olgeirsson. Alþingistíðindi 1958. B. 78. lþ. Umræður 1888-1916þ 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


117 


á miður nauðsynlegum vörum um skeið til þess að jafna slíkt þegar gjaldeyri skortir, eða 
grípa til tímabundinna innflutningshamla [...] En með aðild að EFTA er verið að banna 
okkur að leysa vandamál okkar eftir þessum leiðum. ' 

í þingræðu árið áður sagði Magnús Kjartansson að EFTA og Efnahagsbandalag 
Evrópu væru hagsmunasamtök auðugra og iðnþróaðra ríkja í Evrópu. 

Eg tel, að þessi bandalög séu í sjálfu sér mjög óheppileg og stuðli að rangri alþjóðlegri 
þróun [...] Þessi efnahagsbandalög í Evrópu hafa þann tilgang að tryggja sem hæst verð á 
iðnaðarvarningi en reyna jafnframt að tryggja, að iðnaðarríkin fái hráefni á sem lægstu 
verði. 52 

ísland var á þessum tíma auðvitað fyrst og fremst hráefnissframleiðandi í 
sjávarútvegi. Magnús hafði því áhyggjur af því að þarna væri verið að „færa ágóða 
frá okkur til þessara iðnvæddu ríkja ". 53 Eins og margir aðrir hafði Magnús einnig 
áhyggjur af smæð landsins í samstarfinu, að sérstakir þjóðfélagshættir á íslandi 
myndu jafnvel hverfa inn í stærri heild. 

Það er e.t.v ekki ástæðulaust að minna menn á, að ekki þarf nokkra einangrunarafstöðu 
til þess, að smáþjóð hugsi ráð sitt, áður en hún tengist stærri heild. Við þekkjum allir lítil 
samfélög í nágrertni við okkur, t.d. eyjar í nánd við Bretland, þar sem mannlíf var forðum 
lifað á svipaðan hátt og hér á Islandi. Þessar eyjar eru nú orðnar tengdar stærri heild, og 
hvemig hefur farið? Þar er allt dautt og staðnað. Þetta eru útkjálkasamfélög. Þar hefst 
naumast nokkur maður við. Þar er ekki lifað lifandi nútímalífi. Þetta verðum við að vita, 
þó að við verðum líka að varast ótímabæra tortryggni. En við skulum ekki flana út í 
neitt. 54 

Eins og margir aðrir stjórnarandstöðuþingmenn óttaðist Magnús einnig að aðild að 
EFTA kynni að skola íslandi alla leið inn í Efnahagsbandalag Evrópu, það er að segja 
í kjölfar Bretlands og hinna Norðurlandanna ef þau söðluðu um yfir í bandalagið. 

Ef við göngum í EFTA núna, vitum við í rauninni ekki, hvert við erum að fara. Við vitum 
ekki, hvort afleiðingin verður sú, að aðild að Efnahagsbandalaginu komist 
óhjákvæmilega á dagskrá á næstunnni. 55 

Magnús hafði enn fremur efasemdir um að þessi efnahagsbandalög í Evrópu yrðu til 
framtíðar. „Mér virðist ýmislegt vera á hverfanda hveli í bandalögum Evrópu um 
þessar mundir ". 36 Alþýðubandalagsmenn voru þó ekki endilega alfarið andvígir 
fjölþjóðlegu samstarfi. Magnús var til að mynda áhugasamur um að koma á 
marghliða viðskiptasamningum innan Norðurlandanna sem þá var til umræðu, 
svokallað NORDEK samstarf. Hann taldi að Norðurlöndin gæht þannig komið sér 

51 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 
Evrópu. 

52 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

53 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

54 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

55 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum 

Evrópu. 

56 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



118 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


upp „vel skipulögðu efnahagsbandalagi, sem taki til flestra eða allra þátta 
efnahagsmála". Raunar var það svo að þáverandi áform um NORDEK fólu jafnvel í 
sér enn nánara ríkjasamstarf heldur en tíðkaðist innan EFTA. Eigi að síður sagði hann 
að í þeirri umræðu væri rætt um atriði sem hlytu að vekja sérstaka athygli 
íslendinga. 

Þar er t.d. rætt um samvinnu við fiskveiðar, fiskiðnað og sölu á fiskafurðum. Eg hygg, að 
íslendingum hafi lengi verið ljóst, að það mundi gefa okkur sterkari stöðu, ef við gætum 
unnið meira með Norðmönnum í stað þess að keppa stundum við þá á þann hátt að 
báðum aðilum verði til tjóns. 57 

Lúðvík Jósepsson, þingmaður og síðar formaður Alþýðubandalagsins, var nokkuð 
mildari í afstöðu sinni en sumir samflokksmanna hans. Hann sagði að afstaða 
alþýðubandalagsmanna væri eftir sem áður sú að rangt væri að sækja um aðild, „eins 
og nú er ástatt", en að í framtíðinni mætti skoða hvort hagkvæmt verði að ísland 
tengist EFTA með einum eða öðrum hætti. Hann sagði ástandið í efnahags- og 
atvinnumálum þannig að óhjákvæmilegt væri að 

... grípa til ráðstafana í innflutnings- og gjaldeyrismálum, sem mundu fara mjög í bága 
við grundvallarstefnu EFTA-samkomulagsins.* 

Til að mynda taldi Lúðvík nauðsynlegt að grípa til ráðstafana til að „draga úr 
innflutningi á ýmiss konar varningi til landsins eða stöðva hann alveg á tímabili". 
Slíkar ráðstafanir ganga þvert gegn EFTA-samningnum. Af þessum sökum, og einnig 
vegna þess að enn ætti eftir að skilgreina grundvallarskilyrði af íslands hálfu, töldu 
alþýðubandalagsmenn réttast að fresta málinu. í umræðum í þinginu ári síðar benti 
Lúðvík á að EFTA væri fyrst og fremst fríverslunarbandalag fyrir iðnaðarvörur en að 
95 prósent af útflutningi íslendinga væri tengdur sjávarútvegi og afgangurinn væri 
nánast eingöngu landbúnaðarvörur. Því skipti aðild að EFTA íslendinga ekki miklu 
máli. 

... þýðingarmestu útflutningsvörur okkar íslendinga, eins og nú háttar, falla ekki undir 
EFTA-samkomulagið. 59 

Lúðvík benti einnig á að stefnt væri að því að fella niður tollatekjur upp á nokkuð á 
annan milljarð króna og að ríkissjóður ætlaði að innheimta þessa sömu upphæð eftir 
öðrum leiðum, aðallega með söluskatti. Honum leist illa á það. Lúðvík sagði að búast 
mætti við samdrætti í íslenskum iðnaði gerðist ísland aðili að EFTA, þrengra yrði um 
að fá atvinnu og kjör vinnandi fólks myndu versna. 

En miðað við það atvinnuástand, sem er í landi okkar nú og þá efnahagsstöðu, sem við 
höfum, tel ég það mjög glannalegt að gera viðskiptasamninga, sem gætu leitt til þess, að 
atvinnuleysið í landinu yrði meira en það er nú. 60 


57 Magnús Kjartansson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

58 Lúðvík Jósepsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

59 Lúðvík Jósepsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

60 Lúðvík Jósepsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


119 


Þá taldi Lúðvík ómögulegt að hægt yrði að bjóða öðrum lykilviðskiptaríkjuny svo 
sem Bandaríkjunum og Sovétríkjunum, verri viðskiptakjör heldur en aðildarríkjum 
EFTA. Af þeim sökum væri einboðið að um leið yrði einnig að lækka tolla gagnvart 
öðrum ríkjum. Hann tók þó fram að hann héldi ekki að þjóðfélagið myndi 
umsteypast við inngöngu í EFTA, en sagði að málflutningur ráðamanna af meintum 
ávinningi aðildar væri rýr. 61 Eins og Ólafur Jóhannesson gerði Lúðvík einnig 
athugsemd við 16. gr. EFTA-samningsins, um atvinnurekstrarréttindi annarra EFTA- 
borgara. 

Eg tel fyrir mitt leyti, að það þurfi að marka þá stefnu, að það sé alveg ákveðið af okkar 
hálfu, að ísl. stjómvöld verði að hafa þar fullan ákvörðunarrétt um í hverju einstöku 
tilfelli, hvort borgarar annarra EFTA-ríkja eigi að fá hér réttindi til atvinnurekstrar eða 
annarrar starfsemi til jafns við íslendinga eða ekki. 62 

Ári síðar, eftir að samningurinn lá fyrir, sagði Lúðvík: 

Eg tel, að það leiki enginn vafi á því, að með því að samþykkja EFTA-samkomulagið, eins 
og það liggur fyrir, er gengið inn á það „meginprinsipp", að í vissum tilvikum eigi 
erlendir aðilar að fá jafnréttisaðstöðu við innlenda aðilda í sambandi við atvinnurekstur. 

Við alþb.-menn höfum marglýst því yfir hér á Alþ., að við erum andvígir þesu atriði í 
„prinsippi". 63 

Eins og sumir aðrir stjórnarandstöðuþingmenn taldi Lúðvík ekki heldur að þá væri 
réfhtr tími til að ganga í EFTA því margt benti til að EFTA væri að leysast upp, að 
nokkur helstu EFTA-ríkin væru á leið í Efnahagsbandalagið. 

Og þá vaknar auðvitað spumingin: Til hvers að vera í þessu kapphlaupi núna, rétt áður 
en EFTA leysist upp, og ganga í EFTA? Er það kannske meiningin, að það eigi að drífa 
okkur inn í Efnahagsbandalagið í beinu framhaldi af þessari samþ.? 64 


Samtök frjálslyndra og vinstri manna 

Hannibal Valdimarsson og Björn Jónsson, höfðu báðir verið kosnir á þing fyrir 
Alþýðubandalagið en voru á þessum tíma gengnir til liðs við Samtök frjálslyndra og 
vinstri manna. Báðir lýstu þeir sig fylgjandi því að kanna aðild að EFTA. í þingræðu 
21. nóvember 1968 sagði Hannibal. 

Við erum að taka afstöðu til þess eins, hvort við í fyrsta lagi eigum að senda óformlega 
umsókn um upptöku í Fríverzlunarsamtök Evrópu til þess eins að kanna til fulls, hverra 
kosta við eigum völ, ef við að rannsókninni lokinni og fengnum öllum upplýsingum 
teldum það hagkvæmt fyrir Island. 65 


61 Lúðvík Jósepsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

62 Lúðvík Jósðsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

63 Lúðvík Jósepsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

64 Lúðvík Jósepsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

65 Hannibal Valdimarsson. Alþingistíðindi 1968, 89. lþ. Dl: Aðild að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



120 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


Hannibal vildi því, öfugt við fyrrum félaga sína í Alþýðubandalaginu, ganga til 
viðræðna við EFTA. Hann taldi þó öðru máli gegna um Efnahagsbandalag Evrópu, 
það væri mun örlagaríkara og afdrifaríkara skref. 

Bjöm Jónsson, sem síðar hélt áfram yfir í Alþýðuflokkinn þar sem hann varð 
um skeið ráðherra, gekk jafnvel lengra en Hannibal í að lýsa jákvæðri afstöðu í garð 
EFTA-aðildar. 

Við íslendingar eigum meira undir hagstæðum utanríkisviðskiptum en allar aðrar þjóðir 
V.-Evrópu, og gefur því augaleið, að hagur okkar af rýmkuðum mörkuðum fyrir 
útlutningsframleiðslu okkar ætti og hlýtur raunar að vera mikilvægari en flestra eða allra 
annarra. Efnahagsleg einangrun er okkur því hættulegri en flest annað [...] Eg tel þess 
vegna alveg tvímælalaust, að val einangrunarstefnu gagnvart evrópskum fiskmarkaði 
hlyti að leiða til stórfellds tjóns. 66 

Björn vildi nota EFTA-aðildina til að iðnvæða ísland. 

Annað þeirra meginatriða, sem móta afstöðu mína [...] er sú samtvinnaða þörf, ég vil 
segja lífsnauðsyn, sem okkur er á því: 1) að verða í síauknum mæli iðnaðarþjóð, 2) að 
taka upp nýja stefnu, sem treyst geti, eftir því sem verða má, hagstæða verðlagsþróun. 1 ’ 7 

Samantekt og umræða 

í umræðum um aðildina að EFTA á Alþingi árin 1968 til 1969 má greina þrjár 
meginfylkingar. Ríkisstjómarflokkarnir, Alþýðuflokkur og Sjálfstæðisflokkur, töluðu 
heilshugar fyrir aðild og töldu að sá markaðsaðgangur sem fengist í gegnum EFTA 
væri höfuðforsenda fyrir sæmilegum lífskjörum á íslandi. Þingmenn Samtaka 
frjálslyndra og vinstri manna sem báðir komu úr Alþýðubandalagi tóku undir með 
ríkisstj órnarflokkunum. 

Þingmenn Framsóknarflokksins beittu helst efnahagslegum rökum og töldu 
EFTA-aðild vissulega geta verið hagfellda í framtíðinni, en þeir vildu eigi að síður 
bíða og sjá til. Þeir sögðu atvinnuástandið vera með þeim hætti að mikilvægara væri 
að hefta innflutning heldur en að losa um innflutningshöft. Þeir töldu málið enn 
fremur illa undirbúið af hálfu ríkisstjómarinnar og að mikilvægt væri að móta 
heildarstefnu um íslenskan iðnað áður en farið yrði í svo róttækar aðgerðir eins og að 
gerast aðilar að EFTA. Framsóknarmenn töldu einnig mikilvægt að vernda innlenda 
iðnaðarframleiðslu og íslenskan landbúnað. Þá töldu þeir að sökum fámennis og 
óvéfengjanlegrar sérstöðu íslands gæti verið áhættusamt fyrir þjóðina að ganga í 
ríkjabandalag þar sem stærri þjóðir réðu ferðinni. 

Þingmenn Alþýðubandalagsins tóku undir allar röksemdir framsóknarmanna 
gegn EFTA en til viðbótar við efnahagslega áherslu bættu þeir við að þeir væru 
einnig í prinsippinu á móti aðild að EFTA og öðrum álíka ríkjabandalögum í Vestur- 
Evrópu. Þeir litu á slík bandalög sem samstarfsvettvang stórra og auðugra ríkja sem 
hefðu þann eina tilgang að skara eld að eigin köku. Jafnframt sögðu þeir að EFTA- 

66 Bjöm Jónsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 

67 Bjöm Jónsson. Alþingistíðindi 1969, 90. lþ. D2: Aðild Islands að Fríverzlunarsamtökum Evrópu. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


121 


aðild myndi gera út um íslenskan iðnað og að almennt myndu kjör launafólks 
versna. Þá höfðu þeir jafnvel efasemdir um að slík bandalög myndu lifa til 
langframa. 

Bæði framsóknarmenn og alþýðubandalagsmenn töldu enn fremur óráðlegt að 
ganga í EFTA þegar óljóst væri um afdrif fríverslunarbandalagsins. Margir 
stjómarandstöðuþingmenn óttuðust einnig að EFTA-aðild myndi reynast eins konar 
Trjóuhesbir og væri einungis fyrsta skrefið á leið inn í Efnahagsbandalagið. Sömu rök 
voru síðar einnig færð fram gegn aðildinni að EES. 

Stjórn og stjórnarandstaða 

Þegar afstaðan til fyrirhugaðs fríverslunarsvæðis í umræðunum árin 1957 til 1959 er 
borin saman við afstöðuna til EFTA í umræðunum 1968 til 1969 kemur í ljós að það 
getur skipt máli hvort flokkar voru í ríkisstjórn eða ekki þegar umræðan fór fram. 
Sjálfstæðisflokkurinn hafði ákveðnar efasemdir um fyrirhugað fríverslunarsvæði 
(1957-9), þegar flokkurinn var í stjórnarandstöðu, og taldi slíkar hugmyndir jafnvel 
frumdrög að sameinaðri Evrópu. 

Framsóknarflokkurinn var í ríkisstjórn þegar umræðan um fríverslunarsvæðið 
kom upp (1957-9). Flokkurinn var jákvæður í garð slíks fyrirkomulags svo framarlega 
sem unnt yrði að vernda innlendan landbúnað. Flokkurinn hafði hins vegar mun 
meiri efsemdir um EFTA en þá voru framsóknarþingmenn komnir í 
stjómarandstöðu. 

Ríkisstjórnarseta hafði hins vegar engin áhrif á Alþýðubandalagið, þingmenn 
þess voru í jafnmikilli andstöðu við fríverslunarsvæðið (1957-9), þegar flokkurirtn var 
í stjóm, og við EFTA (1968-9), þegar flokkurinn var í stjórnarandstöðu. 

Alþýðuflokkurinn var eini flokkurinn á þingi sem var í ríkisstjórn í báðum 
tilvikum, (1957-9 og 1968-9). í báðum umræðum voru alþýðuflokksmenn jákvæðastir 
allra hvað varðar þátttöku íslands í því Evrópusamstarfi sem um ræddi. 

Sjálfstæðið og sérstaða íslands 

í umræðunum á Alþingi um fríverslunarsvæðið (1957-9) og EFTA (1968-9) beittu 
þingmenn fyrst og fremst efnahagslegum rökum máli sínu til stuðnings, hvort heldur 
þeir töluðu fyrir eða gegn aðild að EFTA. Andstæðingar EFTA-aðildar beittu þó 
einnig hugmyndalegum rökum, til að mynda með vísan í sérstöðu þjóðarinnar og 
mikilvægi sjálfstæðisins og fullveldis landsins. Raunar virðist á umræðunum sem 
þingheimur allur hafi verið sammála um að aðstæður á íslandi væru alveg sérstakar. 
Þegar rætt var um þessa sérstöðu var fyrst og fremst vísað í fámennið en einnig mátti 
skilja að sérstaða íslands væri jafnvel enn víðtækari heldur en aðeins hvað viðvék 
fólksfjölda, þó ekki væri það nefnt eða skilgreint með öðrum hætti í þingræðum. 
Raunar er eins og þingmenn hafi einfaldlega gengið út frá því sem vísri staðreynd 
sem ekki þyrfti að rökræða sérstaklega að íslenskt þjóðarbú væri óvéfengjanlega 



122 


Óvéfengjanleg sérstaða þjóðarinnar 


sérstakt meðal þjóða. Þingmönnum var tíðrætt um stöðu íslands sem smáríkis sem 
ekki gæti með sama hætti og stærri ríki tekið þátt í efnahagsbandalögum stórra ríkja. 
Rökin um sérstöðu þjóðarinnar og smæð fléttast hér saman. Hér er því bæði átt við 
menningarlega sérstöðu út frá þeim skilningi á þjóðinni og einnig efnahagsleg áhrif 
sem fámennið felur í sér. Fámennri þjóð stendur ekki aðeins menningarleg ógn af 
samkrulli við stærri þjóðir heldur einnig efnahagsleg. 

Á grundvelli þessarar sérstöðu varð enn fremur til almenn sátt um að ísland 
gæti og ætti að leitast eftir ýmiss konar undanþágum í EFTA-samstarfinu og einnig í 
hugsanlegum aðildarviðræðum við Efnahagsbandalagið ef af þeim yrði í framtíðinni. 
Svo virðist sem þingmönnum hafi jafnvel þótt sem að þessi sérkenni þjóðarinnar 
ættu að færa henni tiltekin sérréttindi í samstarfinu. Til að mynda töldu 
stjómarandstöðuþingmenn ófært að veita útlendingum heimild til atvinnurekstrar 
samkvæmt 16. gr. EFTA-sáttmálans. í því samhengi var jafnvel gengið svo langt að 
vísa til sambandslagasamningsins við Dani á sínum tíma. Með þeim hætti var 
sjálfstæðisbarátta íslendinga, með öllum sínum tilfinningalegu tilvísunum, dregin 
inn í röksemdafærsluna gegn EFTA-aðild. Stjórnvöld tóku svo í raun undir þessar 
athugasemdir við 16. greinina og beittu sér fyrir því að ákvæðið næði aðeins til 
iðnaðarframleiðslu, en ekki til sjávarútvegs eða landbúnaðarframleiðslu. 

Þingmenn Alþýðubandalagsins beittu einnig fyrir sig hugmyndafræðilegum 
rökum og andstaða þeirra við fríverslunarsamtökin var ekki síður á forsendum þess 
að með því væru sterku ríkin í Evrópu að styrkja stöðu sína á kostnað þeirra veiku. 
Þeir sáu fríverslunarbandalög sem efnahagslega vörn kapítalískra ríkja. 
Alþýðubandalagsmenn voru þó ekki endilega á móti kerfisbundnu fjölþjóðlegu 
samstarfi. Sumir þeirra vildu jafnvel frekar freista þess að ná samningum um 
norrænt samstarf á grundvelli NORDEK-samningsins sem þá var í undirbúningi, en 
aldrei varð að veruleika. Þetta þótti Gylfa Þ. Gíslasyni til að mynda undarleg afstaða 
enda gekk hinn fyrirséði sáttmáli Norðurlandanna mun lengra í samrunaátt heldur 
en tíðkaðist innan EFTA, svo sem hvað varðaði sameiginlegan vinnumarkað. Þá var 
jafnvel vísað í samvinnu við fiskveiðar, en síðar varð sameiginleg fiskveiðistefna 
Evrópusambandsins talin ein helsta hindrunin fyrir aðild íslands að ESB. Samkvæmt 
þessu töldu viðkomandi þingmenn semsé einhverra hluta vegna ásættanlegt að 
framselja ákvarðanatökurétt til Norðurlandasamstarfs en ekki lengra niður til 
meginlandsins. 

Alþýðuflokkur og Sjálfstæðisflokkur beittu sér sameiginlega fyrir EFTA- 
aðildinni í ríkisstjórn. Eins og aðrir beittu báðir flokkar fyrst og fremst 
efnahagslegum rökum máli sínu til stuðnings. En eins og stjórnarandstöðuflokkarnir 
gripu þeir þó einnig til hugmyndalegra raka í málflutningi sínum, þótt með 
mismundi hætti væri. í málflutningi alþýðuflokksmanna mátti greina einarða 
Evrópuhugsjón. Þegar EFTA var stofnað sem mótvægi við Efnahagsbandalagið 
harmaði Gylfi Þ. Gíslason til að mynda mjög að ekkert yrði úr heildstæðu 
fríverslunarsvæði sem næði til allra ríkjanna í þessum tveimur bandalögum. Hann 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


123 


vildi að Evrópa væri sameinuð en ekki klofin upp í tvær viðskiptaheildir (EFTA og 
EB). Hann sá ísland fyrir sér innan þeirrar heildar þótt hann hafi raunar einnig talað 
gegn aðild að Efnahagsbandalaginu þegar umræðan um EFTA-aðildina stóð sem 
hæst. Hugsanlega má skýra þá afstöðu með því að hann hafi einfaldlega ekki viljað 
láta mögulega aðild að Evrópubandalaginu í framtíðinni trufla umræðuna um aðild 
að EFTA sem lá fyrir þinginu. 

í málflutningi sjálfstæðismanana í fyrra fríverslunarmálinu mátti í einstaka 
tilfellum greina andúð við að verið væri að stíga skref til einhvers konar yfirríkis í 
Evrópu, til að mynda í máli Ólafs Thors í upphafi umræðnanna árið 1957 þegar hann 
talaði um fyrirhugað fríverslunarsvæði sem eins konar frumdrög að sameinaðri 
Evrópu. í umræðunni um EFTA kvað hins vegar við annan tón og þá töldu margir 
sjálfstæðismenn að aðildin gæti jafnvel enn betur tryggt sjálfstæði landsins heldur en 
yrði með því að standa fyrir utan samtökin. í samræmi við hugmyndafræðilegan 
grunn flokksins sem meðal annars byggir á trú á virkt markaðshagkerfi lögðu 
þingmenn hans þó enn þyngri áherslu á efnhagslegan ávinning fríverslunar og 
almennt gildi þess að losa um höft. 

Það var auðvitað töluverður munur á Fríverslunaramtökum Evrópu (EFTA) og 
svo Efnahagsbandalagi Evrópu (EBE). Efnahagsbandalagið byggði á yfirþjóðlegu 
samstarfi en EFTA voru hrein og klár fríverslunarsamtök. í samræmi við það virðist 
sem alþingismenn hafi almennt ekki endilega litið svo á að aðild að EFTA myndi 
skerða fullveldi landsins. Hins vegar voru margir þingmenn, þvert á flokkslínur, 
þeirrar skoðunar að aðild að Efnahagsbandalaginu myndi klárlega fela í sér 
fullveldisskerðingu. En eins og sjá má af umfjölluninni hér að framan voru þó eigi að 
síður einnig til þingmenn beggja vegna víglínu stjómar og stjómarandstöðu sem í 
umræðunni gátu séð fyrir sér að ísland myndi á endanum ganga í 
Efnahagsbandalagið, það er að segja ef Bretar og hinar Norðurlandaþjóðirnar myndu 
færa sig úr EFTA og þangað yfir. 

Um höfundinn 

Eiríkur Bergmann er dósent og forstöðumaður Evrópufræðaseturs Háskólans á 
Bifröst. Netfang: eirikur@bifrost.is. 




Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


125 


WORKING PAPER 

Staðsetning landbúnaðar: 
áhrif spurnar eftir landi á framleiðslu svæða 

Kolfinna Jóhannesdóttir 

Ágrip: í kjölfar mikillar umræðu um hækkun landverðs hér á landi, vaknaði áhugi á 
að kanna áhrif þeirrar þróunar á staðsetningu landbúnaðarframleiðslu. í rannsókninni 
er litið til áhrifa á staðsetningu mjólkur- og kindakjötsframleiðslu en þær búgreinar 
eiga það sameiginlegt að þarfnast mikils lands til beitar og ræktunar. Breytingar á 
framleiðslu voru athugaðar yfir tvö tímabil: annars vegar yfir verðstöðugleika- 
tímabilið 1996-2001, þ.e. sex ára tímabil fyrir mikla verðhækkun á landi, og hins vegar 
yfir verðhækkunartímabilið 2001-2006 en á þeim tíma er talið að eftirspurn eftir landi 
hafi aukist verulega og landverð hækkað mikið, einkum á Suður- og Vesturlandi. 
Niðurstöður leiða í ljós vísbendingar um að kindakjötsframleiðsla hafi færst frá 
svæðum þar sem landverð hefur hækkað mest en mjólkurframleiðendur virðast hafa 
aukið við sig framleiðslu á sömu svæðum. 

Lykilorð: landverð, eftirspurn lands, staðsetning landbúnaðar 

Abstract: Increasing land value in Iceland over the last years has aroused interest in 
evaluating how this development has influenced the location of agricultural activity. 

The research here examines influences on milk and mutton production, since both 
those branches of agriculture require a great deal of land for grazing and cultivation. 
Data on production were collected for two periods. The first was a six-year period of 
price stability from 1996 to 2001, before the price of land began to rise, and the second, 
from 2001 to 2006, was a period of increasing prices where the demand for land 
increased substantially, particularly in the south and west of Iceland. The main 
findings are that mutton production appears to have shifted away from regions where 
land value has increased the most, but milk production appears to have increased in 
those same regions. 

Keywords: land value, demand for land, agricultural location 


1. Inngangur 

Spum eftir landi meðal íbúa úr þéttbýli og stærri fjárfesta hefur aukist mikið hin 
síðari ár. Það einkennir fjárfestingar í landi hérlendis einkum að landið virðist í 
vaxandi mæli nýtt til frístundaiðju eða dvalar í frístundum. Margir eiga orðið tvo 
dvalarstaði eða tvö heimili, annað í þéttbýli og hitt til sveita (tvöföld búseta). Það 
virðist sem um alþjóðlega tilhneigingu sé að ræða. Aukin áhersla fólks á lífsgæði sem 



126 


Staðsetning landbúnaðar 


eru vandfundnari í stórborgum kann að valda einhverju hér um. Hreint loft, kyrrð og 
minna stress eru dæmi um slík lífsgæði. í kjölfar vaxandi eftirspurnar eftir landi, sem 
er takmörkuð auðlind, hefur verðlag á jarðeignum hækkað mikið og miklar 
breytingar orðið á landnotkun. í þessari rannsókn verður leitast við að svara þeirri 
spurningu hvort aukin eftirspurn lands til annarra nota en undir hefðbundinn 
landbúnað og hækkun landverðs í kjölfarið hafi haft áhrif á staðsetningu framleiðslu 
mjólkur og kindakjöts. 

2. Eignamyndun í formi hærra landverðs ný breyta 

Margir þættir hafa haft áhrif á svæðisbundna þróun landbúnaðar í sveitum landsins, 
m.a. vaxandi tæknivæðing, gæði lands til landbúnaðar, nálægð við aðra byggð, 
samgöngur, önnur atvinnutækifæri og fleira. Það sem greinir þróun allra síðustu ára 
frá þróun fyrri áratuga er að landverð hehir hækkað mikið. Eftirspurn þéttbýlisbúa 
eftir landi hefur aukist mjög frá árinu 2001. Verð á landi hefur hækkað mest á Suður- 
og Vesturlandi og virðist nálægðin við höfuðborgarsvæðið hafa nokkur áhrif þar á. 
Sams konar eftirspurnaráhrif má greina í nágrenni Akureyrar en þó í miklu minni 
mæli. (Kolfinna, 2008). 

Bændur hafa haft áhyggjur af að hækkandi landverð dragi úr nýliðun í 
bændastéttinni. Aukin eftirspurn eftir landi til annarra nota en undir hefðbundinn 
landbúnað og hækkun landverðs kann að takmarka möguleika á notkun lands undir 
landbúnað. Afkoma bænda í hefðbundnum landbúnaði geri að verkum að þeir geti 
ekki keppt við þá aðila sem kaupa land til annarra nota. Við slíkar aðstæður mun 
landbúnaður færast af svæðum þar sem landverð hefur hækkað mest. Að sama skapi 
hefur staða margra landeigenda batnað í kjölfar hækkandi landverðs þar sem 
veðhæfni jarða hefur aukist og bændur geta því m.a. ráðist í stærri fjárfestingar en 
áður. Þannig kann að vera í einhverjum tilfellum að bændur hafi styrkt stöðu sína á 
svæðum þar sem landverð er hærra, þeir hafi stækkað bú sín og framleiðsla því færst 
yfir á svæði þar sem veðhæfni lands er meiri. Hækkun landverðs gerir þeim 
jafnframt auðveldara fyrir sem hyggjast hætta búskap. Þannig má segja að ný breyta 
eða eignamyndun í formi hærra landverðs hafi komið til sögunnar sem áhrifaþáttur á 
staðsetningu landbúnaðarframleiðslu. Það er síðan hugsanlegt að áhrif hækkunar á 
landverði birtist með mismunandi hætti eftir því um hvaða búgreinar er að ræða. 
Afkoma bænda er mismunandi milli búgreina og geta því mismikil til að greiða fyrir 
land. Á mynd 1 má sjá afkomu kúa- og sauðfjárbænda frá árinu 1998 -2005. 

Afkoma kúabænda mæld í vergum þáttatekjum hefur stöðugt farið batnandi frá 
árinu 1998, sjá mynd 1. Þróunin hefur verið á annan veg hjá sauðþ'árbændum. 

Stærsta breytingin er á milli áranna 2004 og 2005 en fram að því virðist afkoman hafa 
staðið nokkuð í stað. Árið 2005 eru vergar þáttatekjur meðalkúabónda yfir níu 
milljónir á meðan meðalsauðfjárbóndi hefur haft rúma tvær og hálfa milljón. Mikill 
munur er því á afkomu kúa- og sauðfjárbænda og bilið hehir farið breikkandi á 
tímabilinu 1998-2005. Báðar búgreinar þarfnast mikils lands til beitar og ræktunar en 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


127 


CUD 

_fö 

*o 

q3 

> 


co 

:Q 


'fö 

fD 

C 

'O 


cn 

'13 

_CL 


=3 

‘SZ 
cu 
+- 1 
fö 


'fö 

_o. 


fö 

ÖO 


<D 


10000 


8000 


6000 


4000 


2000 


0 


ffl Kúabú 
Sauðfjárbú 





> 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Mynd 1. Afkoma kúabænda og sauðfjárbænda 1998-2005. Heimild: Hagþjónusta 
landbúnaðarins. 


hins vegar er afkoma bænda í mjólkurframleiðslu miklu betri en þeirra sem stunda 
sauðfjárrækt og geta þeirra því meiri til að greiða fyrir land. Fyrirfram væri tilgátan 
því sú að sauðfjárframleiðsla hefði í meira mæli færst frá svæðum þar sem landverð 
hefur hækkað mest en mjólkurframleiðsla síður. 


3. Gögnin 

Gagna var aflað hjá Bændasamtökum íslands um framleiðslu mjólkur og kindakjöts 
fyrir árin 1996-2006. Skilgreind voru 34 framleiðslusvæði á landinu öllu þar sem 
gengið var útfrá núverandi sveitarfélagaskipan og landfræðilegri legu. Jafnframt var 
leitast við að halda svæðaskiptingu innan þeirrar landshlutaskipanar sem hefð er 
fyrir. í rannsókninni eru gögn sett fram á myndum þar sem svæðum er raðað útfrá 
höfuðborgarsvæðinu eftir fjarlægð eins og kostur er. Markmiðið er að auðvelda 
greiningu á áhrifum landverðs á færslu framleiðslu með tilliti til að landverð er talið 
hærra nær stærsta þéttbýli landsins en á svæðum fjær. Aðferðin hefur nokkra 
annmarka. í fyrsta lagi er hún frekar ónákvæm þar sem svæðin eru misstór að 
flatarmáli og land er misjafnlega hentugt til landbúnaðarnota innan og milli svæða. í 
öðru lagi eru samgöngur misjafnar til og milli svæða. Gerður var samanburður á 
breytingum á framleiðslu yfir tvö tímabil. Annars vegar verðstöðugleikatímabilið frá 
árinu 1996-2001, þ.e. yfir sex ára tímabil fyrir þann tíma sem talið er að verð á landi 
hafi farið að hækka og hins vegar verðhækkunartímabilið frá árinu 2001-2006 en á 
þeim tíma er talið að eftirspurn eftir landi hafi aukist verulega og landverð hækkað 
mikið. Þrátt fyrir ákveðna annmarka telur höfundur að samanburður á breytingum á 


128 


Staðsetning landbúnaðar 


fyrirfram skilgreindum svæðum gefi vísbendingar um hvort færsla framleiðslu milli 
svæða hafi þróast með ólíkum hætti milli tímabila. Á myndum eru svæði einkennd 
með nöfnum viðkomandi sveitarfélaga og reyndist því óhjákvæmilegt að stytta heiti 
verulega. í viðauka er að finna töflu yfir svæðin, full heiti sveitarfélaga innan þeirra 
og skiptingu svæða milli landshluta. 

4. Fræðilegar forsendur 

Eitt af viðfangsefnum svæðahagfræðinnar (regional economics) eru kenningar um 
staðsetningu eða staðarval (location theory). Þær byggja á þeirri staðreynd að öll 
starfsemi þarfnast ákveðins landrýmis. Upphaf hugmynda um staðsetningu 
atvinnugreina með tilliti til landnotkunar hefur af ýmsum verið rakið til kenninga 
sem settar voru fram snemma á 19. öld af Johann Heinrich von Thúnen (Fujita o.fl. 
2001: 15; Hoover og Giarratani, 1999, kafli 6.4.1). Kenning von Thunens um 
staðsetningu landbúnaðar í tengslum við landnotkun og virði lands er sett fram 
þegar landbúnaður var ráðandi atvinnugrein í mörgum ríkjum og borgir fengu minni 
athygli. Áhersla von Thúnens á samspil landnotkunar, virði lands og staðsetningu 
landbúnaðar hefur skapað honum ákveðna sérstöðu og er kenning hans enn í dag 
útgangspunktur margra fræðimanna þegar kemur að rannsóknum og ritum á sviði 
svæðafræða (Lloyd og Dicken, 1997; Fujita, 2000; McCann, 2001; Nelson, 2002: 197; 
Krugman, 1997). 

I kenningu von Thúnens er ein aðalforsendan landbúnaður sem starfræktur er á 
algeru flatlendi umhverfis eina stóra borg sem staðsett er í miðju landsvæðisins. 
Borgin fær allar sínar vörur frá landbúnaðinum. von Thúnen gerir ráð fyrir frjálsri 
samkeppni þar sem hver framleiðandi hugsar aðeins um að hámarka eigin hagnað. 
Samkeppni bænda um staðsetningu mun leiða til að verð á landi er hæst næst 
borginni og fer síðan stiglækkandi með vaxandi fjarlægð frá markaðnum í að vera 
ekki neitt við mörk hins ræktanlega lands. Við slíkar kringumstæður mun 
hagkvæmasta staðsetning mismunandi framleiðslu ákvarðast af flutningskostnaði á 
markað og verði lands. Hann hugsaði sér svæðið í heild mynda hringi út frá miðju. í 
innsta hringnum næst markaðnum myndi vera staðsett landbúnaðarframleiðsla sem 
dýrt væri að flytja á markað og eða sem mikill afrakstur væri af á hvern hektara. Þar 
yrði jafnframt framleiðsla sem þyldi illa flutning um langan veg og þyrfti að komast 
fersk á markað. Samkvæmt von Thúnen eru mjólkurframleiðendur staðsettir í innsta 
hringnum en mjólk er mikilvæg neysluvara og viðkvæm fyrir flutningum þar sem 
hún geymist illa í hita. Verð á mjólk þarf að vera það hátt að standi undir verði lands 
í fyrsta hringnum. Hátt verð þrýstir á hagræðingu í framleiðslunni. Nota þarf eins fá 
störf og hægt er til að framleiða og reyna að fá eins mikla uppskeru og hægt er af 
hverjum hektara. Fyrsti hringurinn er landminnshir og því mikilvægt að nýta hann 
vel en hann hefur forskot á ytri hringi vegna nálægðar við markaðinn. Bændur 
framleiða einnig grænmeti í innsta hringnum. Með þessum hætti lýsir von Thúnen 
hvernig mismunandi landbúnaður mun staðsetja sig með tilliti til hagkvæmustu 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


129 


landnýtingar. Búgreinar með betri afkomu sem hafa jafnframt meiri þörf fyrir að 
staðsetja sig nálægt borginni greiða hærra verð fyrir land. í hringjum fjær 
markaðnum yrði staðsett framleiðsla sem þarfnast mikils landrýmis og eða ódýrt 
væri að flytja á markað. Korn er t.d. ræktað í þriðja hringnum og í fjórða hringnum er 
landið að mestu nytjað undir kvikfjárrækt. Kvikfjárrækt er grein sem þarf töluvert 
landrými en þolir að vera staðsett lengra frá borginni þar sem hægt er að flytja 
kvikfénað á fæti á markað (von Thúnen, 1921: 11-29). Fyrir utan ysta hringinn endar 
landið í villtu víðemi sem er of langt frá borginni til að borgi sig að staðsetja þar 
landbúnað af einhverju tagi þrátt fyrir að verð á landi sé komið ofan í ekkert. 

í kenningu von Thúnens er jafnframt komið inn á utanaðkomandi áhrif t.d. ef 
ný korntegund verður til, geti það leitt til endurskipulagningar innan og milli 
hringjanna, þ.e. hvernig hinar mismunandi greinar staðsetja sig (von Thúnen, 1921). 
Hér má hugsa sér hliðstæðu við áhrif mikillar eftirspurnar þéttbýlisbúa eftir landi. 
Þrátt fyrir að sú eftirspum feli ekki í sér áform um notkun lands undir 
landbúnaðarframleiðslu, kunna áhrif hennar að verða þau sömu og ef um nýja 
búgrein væri að ræða sem gæti greitt meira fyrir land en þær sem fyrir eru. 

Á allra síðustu árum og áratugum hefur eftirspum þéttbýlisbúa eftir landi utan 
borga verið að aukast. Spurn þeirra eftir landi virðist drifin áfram af löngun 
einstaklinga til að forðast stress sem fylgir borgarlífi, umferð, hávaða, þrengsli og 
glæpi. Fólk vill jafnframt gjaman geta nýtt sér jákvæðar hliðar þéttbýlis, s.s. aukin 
atvinnutækifæri, fjölbreyttari verslun og afþreyingu (Drozd og Johnson, 2004). 

Einn af þeim sem rannsakað hefur áhrif eftirspurnar eftir landi til annarra nota 
en landbúnaðar á landverð og þróun landnotkunar í nágrenni stórborga er Arthur C. 
Nelson (1986: 309-311). Hann byggir fræðilegan grunn að hluta á kenningum von 
Thúnens. Nelson fjallar um vaxandi eftirspurn þéttbýlisbúa í Bandaríkjunum eftir 
landi til búsetu fyrir utan stórborgir og úthverfi þeirra. Til að mæta eftirspuminni 
hefur stærri jörðum verið skipt upp í smærri skika. Minni landspildur gera fleira 
fólki kleift að kaupa sér ákveðinn lífstíl fyrir utan borgirnar. Margir kaupa mun 
stærra land heldur en þeir hafa möguleika á að nýta eða nota undir framleiðslu. 
Markmið íbúa úr þéttbýli er í mörgum tilfellum enda ekki að nota landið undir 
framleiðslustarfsemi. Þannig fer smátt og smátt landið næst fyrir utan borgirnar úr 
landbúnaðamotkun eða annarri framleiðslustarfsemi (Nelson, 1986). Eftirspurn 
þéttbýlisbúa eftir landi ræðst ekki einungis af því að fólk er að kaupa sér meira 
landrými í skiptum fyrir minna aðgengi að því sem borgin hefur upp á að bjóða. 
Nelson vísar í Yamada (1972) en hann bætir við hefðbundnar kenningar um myndun 
landverðs. Fólk tekur einnig inn valið á milli þess að vera með betra aðgengi að 
borginni eða búa við meiri umhverfisgæði sem tengjast því að losna við óæskilega 
fylgifiska borga eins og glæpi, þrengsli, loft og hávaðamengun. Verðmæti lands 
minnkar eftir því sem fjær dregur borginni vegna þess að aðgengi minnkar, 
ferðakostnaður og tími til og frá vinnu eykst, en að sama skapi eykst verðmæti lands 
eftir því sem fjær dregur vegna meiri umhverfisgæða. Fólk velur einnig á milli þess 



130 


Staðsetning landbúnaðar 


að kaupa meira land fjær borginni eða eiga meiri frítíma. Eftir því sem tekjur fólks 
eru meiri og vinnutími minni því meiri áhugi beinist að frístundum. Því fjær 
borginni sem fólk flytur því minni tími verður fyrir frístundir. Eftirspum 
þéttbýlisbúa eftir landi á ofangreindum forsendum leiðir til hækkunar á verði lands í 
sveitum eftir því sem fjær dregur miðju stórborga en á móti minnki virði lands eftir 
sem fjær dregur jaðri borganna. Þannig yfirgnæfir minnkandi aðgengi að lokum í 
raun þá kosti sem verið er að sækjast eftir í sveitinni. Heildaráhrif eftirspurnar 
þéttbýlisbúa eru að landverð verður mun hærra en hefðbundnar kenningar gera ráð 
fyrir og jaðar borgarinnar færist út (Nelson, 1986). 

í framangreindri athugun Nelsons má finna ágæta hliðstæðu við þá þróun sem 
hefur átt sér stað hérlendis á allra síðustu árum. Hann gerir þó ekki tilraun til að gera 
greinarmun á áhrifum hækkunar landverðs á staðsetningu mismunandi búgreina. 
Hins vegar með hliðsjón af von Thúnen ætti mjólkurframleiðsla að vera staðsett nær 
stærsta þéttbýli landsins og kindakjötsframleiðsla fjær. Eftirspurn nýrra aðila sem 
geta greitt hærra verð fyrir land en þeir sem fyrir eru ætti að leiða til þess að 
núverandi framleiðsla myndi færast fjær stærsta markaðnum og eða þrýstingur yrði 
á betri afkomu til að geta staðið undir hærra landverði. Hér á eftir verður fyrst 
athugað hvernig breytingar í mjólkur- og kindakjötsframleiðslu hafa þróast frá árinu 
1996 á landsvísu. Þá verður svæðisbundin staðsetning búgreinanna athuguð og hvort 
greina megi samsvörun við kenningu von Thúnens. í næstu köflum er gerður 
samanburður á þróun framleiðslubreytinga í hvorri búgrein fyrir sig með tilliti til 
þeirrar tilgáhi að á verðhækkunartímabilinu hafi kindakjötsframleiðslan frekar en 
mjólkurframleiðslan hopað fyrir eftirspum nýrra aðila sem geta greitt hærra verð 
fyrir land en eins og komið hefur fram er töluverður munur á afkomu búgreinanna. 

5. Þróun framleiðslu mjólkur og kindakjöts 1996-2006 

Mikil breyting hehir orðið á fjölda búa sem framleiða mjólk og kindakjöt. Búum þar 
sem framleiðsla á mjólk fer fram hefur fækkað úr 1.332 í 787 eða um 41% frá árinu 
1996. Búum þar sem kindakjötsframleiðsla fer fram hefur fækkað úr 2.791 í 2.092 eða 
um 25%. Breytingar á heildarmagni framleiðslu kindakjöts og mjólkur eru hins vegar 
til aukningar. Meiri breyting hefur orðið á framleiðslumagni mjólkur en kindakjöti. 
Framleiðsla á mjólk hefur aukist úr 101,6 milljónum lítra í 117,5 milljónir lítra eða um 
rúm 15% frá árinu 1996-2006. Framleiðsla á kindakjöti hehir aukist minna eða um 
rúm 6%, úr 8.135 tonnum í 8.646 tonn (Gögn Bændasamtaka íslands, 2007). Á mynd 2 
má sjá hvernig meðalstærð mjólkur- og sauðfjárbúa hefur breyst frá árinu 1996-2006. 

Mynd 2 sýnir að meðalstærð búa í mjólkur- og kindakjötsframleiðslu hefur farið 
vaxandi frá árinu 1996. Meðalframleiðsla sauðfjárbús hefur farið úr 2.915 kg í 4.133 
kg frá 1996-2006 og meðalframleiðsla mjólkurbús úr 76.309 lítrum í 149.353 lítra. Það 
vekur athygli að árið 2001 virðast skiljast leiðir með þróun í meðalstærð mjólkurbúa 
og sauðfjárbúa. Meðalstærð mjólkurbúa hefur farið mjög vaxandi frá árinu 2001 og 
mest frá árinu 2005. Mun hægari þróun hefur átt sér stað á sama tíma meðal 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


131 


250 



'•^“Sauðfjárbú 
□ Mjólkurbú 


50 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mynd 2. Meðalstærð búa í mjólkur- og kindakjötsframleiðslu 1996-2006. Byggt á gögnum 
Bændasamtaka íslands. 

sauðfjárbænda hvað varðar stækkun búa. Breytingar á meðalstærð fela í sér hvort 
tveggja að framleiðsla er að færast á milli búa og svæða og aukning birtist með 
mismunandi hætti eftir búum og svæðum. Það er ljóst að framleiðsla í báðum 
greinum hefur færst nokkuð úr stað á tímabilinu en þó meira í mjólkurframleiðslu en 
kindakjötsframleiðslu. Viðfangsefni rannsóknarinnar eru áhrif landverðs á þróun 
framleiðslubreytinganna sem hér hefur verið greint frá. 

6. Staðsetning framleiðslu 

Framleiðsla mjólkur- og kindakjöts virðist bundin við ákveðin svæði frekar en önnur 
en nokkur munur er þó á staðsetningu eftir búgreinum. Mynd 3 sýnir helstu einkenni 
á svæðisbundinni staðsetningu framleiðslu mjólkur- og kindakjöts. Svæði þar sem 
hátt hlutfall mjólkurframleiðslu fer fram eru auðkennd með heilli línu og svæði þar 
sem hátt hlutfall kindakjötsframleiðslu fer fram eru auðkennd með brotinni línu. 
Myndinni er aðeins ætlað að draga fram einkenni svæðisbundinnar framleiðslu í 
grófum dráttum enda inn á milli um undantekningar að ræða. 

Á mynd 3 má sjá að tiltölulega hátt hlutfall mjólkurframleiðslu fer fram á 
svæðum sitthvoru megin við jaðar höfuðborgarsvæðisins og síðan aftur í nágrenni 
Akureyrar höfuðstaðar Norðurlands. Svæði þar sem hátt hlutfall 
kindakjötsframleiðslu fer fram eru dreifðari um landið og því ekki um eins mikla 
samþjöppun að ræða. Svæði sem einkennast af hærra vægi kindakjötsframleiðslu af 
heildarframleiðslu en önnur eru jafnframt staðsett í meiri fjarlægð frá stærstu 
þéttbýliskjörnum landsins. Þegar horft er til þess að miklu betri afkoma er hjá 



132 


Staðsetning landbúnaðar 



Mynd 3. Svæðisbundin staðsetning framleiðslu mjólkur og kindakjöts árið 2006. Byggt á 
gögnum Bændasamtaka íslands. Brotin lína táknar svæði með hátt hlutfall 
kindakjötsframleiðslu og heil lína sýnir svæði með hátt hlutfall mjólkurframleiðslu. Kort sem 
sýnir sveitarfélagamörk í grófum dráttum erfengið hjá Félagsmálaráðuneytinu. 


kúabændum en sauðfjárbændum og að kúabændur hafa mun meiri þörf fyrir nálægð 
við markaðinn sökum stöðugra mjólkurflutninga fer ekki hjá því að mynd 3 af 
svæðisbundinni staðsetningu búgreinanna minni á kenningu von Thúnens um 
samspil landnotkunar, virði lands og staðsetningu landbúnaðar. 


7. Svæðisbundnar breytingar 

Hér að framan hefur verið dregin upp mynd af svæðisbundinni staðsetningu 
framleiðslu mjólkur og kindakjöts eins og hún blasir við árið 2006. Meginmarkmið 
rannsóknarinnar var síðan að greina hvort breytingar á framleiðslu hefðu þróast 
með ólíkum hætti verðstöðugleikatímabilið 1996-2001 annars vegar og 
verðhækkunartímabilið 2001-2006 hins vegar. Talið er að hin nýja eftirspurn hafi 
aukist einna mest á Suður- og Vesturlandi og þar hafi því landverð hækkað einna 
mest. Ein ástæða mikillar eftirspumar eftir landi á Suðurlandi og Vesturlandi er talin 
vera nálægð við höfuðborgarsvæðið. Rétt er að hafa í huga að samsvarandi 
eftirspumaráhrif kunna því að finnast í nágrenni Akureyrar stærsta þéttbýliskjarna 
Norðurlands. 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


133 


Framleiðslubreytingar frá árinu 1996-2006 einkennast einkum af tilhneigingu 
framleiðslu í báðum búgreinum til að aukast á svæðum þar sem hún er mikil fyrir og 
minnka á svæðum þar sem hún er lítil fyrir. Samanburður á þróun 
framleiðslubreytinga í hvorri grein fyrir sig leiðir þó í ljós nokkur frávik sem renna 
stoðum undir tilgátu rannsóknarinnar um að á verðhækkunartímabilinu hafi 
kindakjötsframleiðslan frekar en mjólkurframleiðslan hopað fyrir eftirspurn nýrra 
aðila. 

7.1. Mjólkurframleiðslan 

Á mynd 4 hefur svæðum verið raðað niður eftir fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. í 
mynd 4 eru bornar saman breytingar í mjólkurframleiðslu milli tímabilanna 1996- 
2001 og 2001-2006. Það sem einkennir fyrra tímabilið er að framleiðsla eykst einna 
mest á nokkuð samfelldu svæði frá og með Flóahrepp yfir í Rangárþing eystra. 
Jafnframt eykst framleiðsla nokkuð samfellt frá og með Skagafirði yfir á svæðið sem 
samanstendur af Svalbarðsstrandahrepp, Grýtubakkahrepp og Þingeyjarsveit með 
einni undantekningu en framleiðsla minnkar í Fjalla- og Dalvíkurbyggð á tímabilinu. 
Samantekið hefur því þróunin verið sú á tímabilinu 1996-2001 að framleiðsla hefur 
aukist einna mest á svæðum þar sem vægi mjólkurframleiðslu af heildarframleiðslu 
landsins er tiltölulega mikið fyrir. Framleiðsla eykst lítið eða minnkar í öðrum 
hlutum landsins. Sérstaka athygli vekur mikil minnkun framleiðslu á samfelldu 
svæði í næsta nágrenni höfuðborgarsvæðisins eða frá og með Borgarbyggð og yfir 
Grímsnes- og Grafningshrepp. Þróunin í Borgarbyggð sker sig hér frá öðrum 
svæðum með tiltölulega mikla minnkun á framleiðslu en tilheyrir þó þeim svæðum 
þar sem framleiðsla er mikil fyrir. 

Seinna tímabilið 2001-2006 einkennist af nokkuð sambærilegri þróun hvað 
varðar að framleiðsla eykst tiltölulega mest á sömu svæðum Suður- og Norðurlands 
eða þar sem framleiðsla er mikil fyrir. Sérstaka athygli vekur að mest 
framleiðsluaukning á svæðum Norðurlands er í næsta nágrenni Akureyrar og 
Eyjarfjarðarsveit. Það sem greinir þróun þessa tímabils frá því fyrra er að hluti 
framleiðsluaukningarinnar virðist vera að færast yfir á svæði Veshirlands sem áður 
einkenndust af minnkandi framleiðslu. Sérstaka athygli vekur breytingin í 
Borgarbyggð en þar er aukningin einna mest á Vesturlandi, á svæði sem einkenndist 
af minnkun framleiðslu frá 1996-2001. 

Samantekið má segja að bæði tímabilin 1996-2001 og 2001-2006 einkennist af því 
að framleiðsla eykst einna mest á svæðum þar sem hún var mikil fyrir; það er á 
Suðurlandi og á Norðurlandi. Borgarbyggð sker sig úr sem eitt af þeim svæðum þar 
sem framleiðsla er mikil fyrir. Þar er mikil minnkun fyrra tímabilið en að sama skapi 
mikil aukning framleiðslu síðara tímabilið. Það veldur því m.a. að ein helsta breyting 
á þróun staðsetningar framleiðslu milli tímabilanna er að síðara tímabilið virðist hluti 
aukningar í mjólkurframleiðslu vera að færast í meira mæli inn á svæði Vesturlands 
þar sem framleiðsla stóð áður í stað eða minnkaði. Þannig virðist sem að 



134 


Staðsetning landbúnaðar 


í þúsundum lítra 


Svalb.hr. Langan. Vopna. 
Seyðisfj. Fjarðab. Borg.fj. 

Fljótsd.h. og Fljótsd.hr. 
Breiðd,- og Djúpavogshr. 

Flornafjörður 
Skaftárhreppur 
Mýrdalshreppur 
Rangárþing eystra 
Rangárþ. ytra og Ásahr. 
Skeiða- og Gnúpverjahr. 
Hrunamannahreppur 
Bláskógabyggð 
Flóahreppur 
Grímsnes- og Grafnings. 
Árborg, Hverag. Ölfus 
Höfuðborgarsv. 
Akranes og Hvalfj. 
Borgarb. og Skorrad. 
Snæfellsnes 
Dalabyggð 
Reykhólahr. 

Vestfirðir 
Húnaþing v. 
Húnavatnshr. 
Blönd. Höfð. Skag. 
Skagafjörður 
Fjalla- og Dalvíkurb. 
Akrahreppur 
Arnarneshr. og Hörgárb. 
Akureyri og Eyjafj.sv. 
Svalb.str. Grýtu. Þing. 

Aðaldælahr. 
Skútustaðahr. 
Norðurþ. og Tjörneshr. 

- 1,000 


J 


J 



■ 1996-2001 
2001-2006 



-500 0 500 1,000 1,500 2,000 


2,500 


Mynd 4. Breytingar áframleiðslu mjólkur 1996-2001 og 2001-2006. Byggt á gögnum 
Bændasamtaka íslands. 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


135 


mjólkurframleiðslan aukist einna mest tímabilið 2001-2006 í þeim landshlutum sem 
talið er að landverð hafi hækkað mest, þ.e. á Suðurlandi og Veshirlandi. Mikil 
aukning framleiðslu í næsta nágrenni Akureyrar bendir til hins sama, að hækkun 
landverðs hafi fremur haft þau áhrif að mjólkurframleiðsla færðist inn á svæði þar 
sem landverð hækkar mest. Aukin eftirspurn eftir landi til annarra nota en undir 
hefðbundinn landbúnað virðist ekki valda því að framleiðsla mjólkur færist fjær 
höfuðborgarsvæðinu en áður. 

7.2. Kindakjötsframleiðslan 

Á mynd 5 hefur svæðum verið raðað niður eftir fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu 
með sama hætti og áður. 

Þegar mynd 5 er skoðuð má sjá að það sem einkennir fyrra tímabilið 1996-2001 
er að framleiðsla eykst einna mest á nokkuð samfelldu svæði frá og með 
Borgarbyggð yfir í Skagafjörð með einni undantekningu þó en framleiðsla minnkar 
nokkuð á Snæfellsnesi. Jafnframt eykst framleiðsla nokkuð samfellt frá og með 
Rangárþingi ytra og Ásahrepp yfir í Breiðdals- og Djúpavogshrepp. Samantekið 
hefur því þróunin verið sú á tímabilinu 1996-2001 að framleiðsla hefur aukist einna 
mest á svæðum þar sem vægi kindakjötsframleiðslu af heildarframleiðslu landsins er 
tiltölulega mikið fyrir. Framleiðsla eykst lítið eða minnkar í öðrum hlutum landsins. 
Sérstaka athygli vekur töluverð minnkun framleiðslu í Fljótsdalshéraði og 
Fljótsdalshrepp, á svæðinu sem samanstendur af Seyðisfirði, Fjarðarbyggð og 
Borgarfjarðarhrepp og svæðinu sem samanstendur af Svalbarðsstrandahrepp, 
Grýtubakkahrepp og Þingeyjarsveit en þau svæði tilheyra þó þeim svæðum þar sem 
framleiðsla er frekar mikil fyrir. 

Seinna tímabilið 2001-2006 hefur nokkur breyting orðið á svæðinu þar sem áður 
var að mestu samfelld aukning eða á svæðinu frá og með Borgarbyggð og yfir í 
Skagafjörð. Aukningin í Borgarbyggð er mun minni en fyrra tímabilið, framleiðsla 
minnkar áfram á Snæfellsnesi og í Dalabyggð minnkar framleiðsla en þar var áður 
einna mest framleiðsluaukning ásamt í Borgarbyggð. Þannig virðist 
framleiðsluaukningin vera að færast yfir á svæði fjær höfuðborgarsvæðinu í 
samanburði við breytingar á tímabilinu 2001-2006. Hliðstæðar vísbendingar má finna 
á sunnanverðu landinu. Þar hefur framleiðsla kindakjöts minnkað á nær samfelldu 
svæði frá höfuðborgarsvæðinu suður í Mýrdalshrepp. Sýnileg aukning framleiðslu er 
fyrst í Skaftárhrepp og síðan austur á fjörðum þar sem reyndar var áður minnkun 
framleiðslu. Þessi þróun var ekki eins skýr fyrra tímabilið en þá var um 
framleiðsluaukningu að ræða á flestum svæðum Suðurlands þótt hún væri mjög lítil 
næst höfuðborgarsvæðinu og meiri fjær. Á Norðurlandi minnkar framleiðsla á 
svæðunum næst Akureyri en eykst nokkuð þar fyrir utan, bæði í Norðurþingi og 
Tjörneshrepp og síðan í Akrahrepp. Þessi þróun er svipuð því sem var fyrra tímabilið 
með þeirri undantekningu að þá jókst framleiðsla heldur í Aðaldælahrepp. 



136 


í 

Svalb.hr. Langan. Vopna. 

Seyðisfj. Fjarðab. Borg.fj. i 

Fljótsd.h. og Fljótsd.hr. m 

Breiðd,- og Djúpavogshr. 

Hornafjörður 
Skaftárhreppur 
Mýrdalshreppur 
Rangárþing eystra 
Rangárþ. ytra og Ásahr. 

Skeiða- og Gnúpverjahr. 
Hrunamannahreppur 
Bláskógabyggð 
Flóahreppur 
Grímsnes- og Grafnings. 

Árborg, Hverag. Ölfus 
Höfuðborgarsv. 

Akranes og Hvalfj. 

Borgarb. og Skorrad. 

Snæfellsnes ^m 

Dalabyggð 
Reykhólahr. 

Vestfirðir 
Húnaþing v. 

Húnavatnshr. 

Blönd. Höfð. Skag. 

Skagafjörður 
Fjalla- og Dalvíkurb. 

Akrahreppur 
Arnarneshr. og Hörgárb. 

Akureyri og Eyjafj.sv. 

Svalb.str. Grýtu. Þing. ^^^^m 

Aðaldælahr. 

Skútustaðahr. 

Norðurþ. og Tjörneshr. 

-60 -40 -2 



Staðsetning landbúnaðar 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


137 


Samantekið má segja að það sem greinir þróun síðara tímabilsins frá því fyrra 
er að hluti framleiðsluaukningarinnar virðist vera að færast yfir á svæði fjær 
höfuðborgarsvæðinu en áður. Þetta á sérstaklega við um Vesturland en svæði þar 
tóku til sín einna mesta framleiðsluaukningu fyrra tímabilið en eftir árið 2001 er 
framleiðsluaukning í Borgarbyggð mun minni en áður og minnkun framleiðslu 
kindakjöts á öðrum svæðum Vesturlands. Svæði fjær, bæði inn á Vestfjörðum, í 
Húnavatnssýslunum og Skagafirði taka hins vegar við aukirtni framleiðslu. Það er í 
raun eina samfellda svæðið þar sem helst í hendur að framleiðsla var töluverð fyrir 
og aukning verður á framleiðslu. Mest samfelld minnkun framleiðslu kemur fram á 
Suðurlandi. Þannig virðist sem kindakjötsframleiðsla minnki einna mest á svæðum 
Suðurlands þar sem talið er að landverð hafi hækkað einna mest, sams konar þróun 
má sjá á Vesturlandi en þar er ennfremur talið að landverð hafi hækkað mikið. 

Greina má vísbendingar um sambærilega þróun í nágrenni Akureyrar, munur milli 
tímabila gefur ekki með sama hætti til kynna að áhrifa landverðs gæti þar en þróunin 
er þó á sama veg, framleiðsla minnkar þar í nágrenninu. 

8. Samantekt á niðurstöðum 

Landverð á íslandi hefur hækkað mikið á allra síðustu árum og langt umfram það 
sem viðgengist hefur 20. öldina eða þann tíma sem einkennst hefur af sjálfsábúð 
bænda og bændur í meirihluta þeirra er sóttust eftir landi. Hækkunin er fyrst og 
fremst rakin til aukinnar eftirspurnar þéttbýlisbúa eftir landi til annarra nota en 
hefðbundins landbúnaðar. Ein af ástæðum mikillar eftirspurnar eftir landi á Suður- 
og Vesturlandi er talin vera nálægð við höfuðborgarsvæðið. í þeim landshlutum er 
jafnframt talið að verð á landi hafi hækkað mest. Samsvarandi eftirspurnaráhrif má 
greina í nágrenni Akureyrar, stærsta þéttbýliskjarna Norðurlands en þó í miklu 
minni mæli. 

Rannsókn þessi á áhrifum hækkandi landverðs síðustu ára á 
framleiðslubreytingar í mjólk og kindakjöti bendir til að kindakjötsframleiðslan hafi 
hliðrast frá svæðum þar sem landverð hefur hækkað mest en mjólkurframleiðendur 
brugðist við með auknum fjárfestingum og frekari stækkun búa. Samkvæmt 
hefðbundnum kenningum um staðarval landbúnaðar útfrá samspili verðmyndunar á 
landi, afkomu búgreinar og fjarlægðar frá markaði, ættu búgreinar með betri afkomu 
og meiri þörf fyrir nálægð við stærstu markaði að staðsetja sig nær þéttbýli heldur en 
búgreinar með lakari afkomu og minni þörf fyrir nálægð við markað. Slíkar 
kenningar fela í sér forsendur sem byggja á mikilli einföldun á raunverulegum 
aðstæðum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda þó til samkvæmt framansögðu 
að slíkt samband megi finna þegar staðsetning mjólkur- og kindakjötsframleiðslu er 
skoðuð. Miklu betri afkoma er í mjólkurframleiðslu en kindakjötsframleiðslu. Mikill 
munur á afkomu búgreinanna kann að vera skýringin á mismunandi áhrifum 
hækkunar á landverði á staðsetningu þeirra. Aukin veðhæfni jarða á þeim svæðum 
þar sem landverð hefur hækkað meira eða mest kann að hafa gert mjólkurbændum 



138 


Staðsetning landbúnaðar 


kleift að ráðast í stærri fjárfestingar en áður til að stækka bú sín og hagræða í rekstri. 
Þannig kann einnig að vera að hækkun landverðs hafi hraðað þróun 
stærðarhagkvæmni og fjárfestingum í tækniframförum í mjólkurframleiðslu. Mikill 
munur á þróun í meðalstærð mjólkurbúa eftir árið 2001 í samanburði við tímabilið 
1996-2001 styður þessa skoðun, sérstaklega í ljósi þess að fram að þeim tíma eða frá 
árinu 1996-2001 var þróun stærðarhagkvæmni í mjólkur- og kindakjötsframleiðslu 
nokkuð svipuð en eftir árið 2001 skiljast leiðir milli búgreina. Þá dregur heldur úr 
þróun stærðarhagkvæmni sauðfjárbúa á meðan kúabú stækka mun meira en áður sé 
litið til þessara tveggja tímabila. 

Niðurstöður rannsóknarinnar ber að líta á sem vísbendingar og ekki er rétt að 
draga of miklar ályktanir af þeim að svo stöddu. Nákvæm athugun á þróun 
landverðs eftir svæðum er enn í vinnslu. Þrátt fyrir að talið sé að landverð hafi 
hækkað mest á svæðum á Suður- og Vesturlandi eða þeim landshlutum sem 
staðsettir eru næst höfuðborgarsvæðinu þá er ljóst að eftirspurn eftir landi ræðst af 
mun fleiri þáttum, m.a. náttúrufari og öðrum hlunnindum. Staðsetning framleiðslu 
mjólkur- og kindakjötsframleiðslu ræðst einnig af mörgum öðrum þáttum en 
landverði, gæði lands undir landbúnað eru einn af þeim. Þá þarf að hafa í huga að 
þróun stærðarhagkvæmni er viðvarandi þróun. Mismunur milli tímabila fyrir og 
eftir árið 2001 á hvar framleiðslubreytingar koma fram til aukningar eða minnkunar 
milli svæða bendir þó til að landverð sé áhrifaþáttur á staðsetningu 
landbúnaðarframleiðslu sem ekki er hægt að líta framhjá. 

Verð á landi kann að fara enn meira hækkandi bæði á svæðum nær og fjær 
höfuðborgarsvæðinu í framtíðinni. Það mun að öllum líkindum ráðast fyrst og fremst 
af bættum samgöngum milli staða. Útvíkkun höfuðborgarsvæðisins mun einnig hafa 
áhrif á landverð. Eftir því sem jaðar höfuðborgarsvæðisins sem atvinnusvæðis færist 
út verða fjarlægðir út á land styttri. Aukið svigrúm skapast fyrir þá sem vinna á 
höfuðborgarsvæðinu en vilja búa út í sveit. Að lokum er verðugt umhugsunarefni 
hver áhrif verða í framtíðinni ef mikill munur er eða myndast á verði og arðsemi 
landsins sem notað er undir búrekstur. Það mun þrýsta á enn frekari arðsemi í 
framleiðslu til að réttlæta megi búrekstur á jörðum þar sem landverð hefur hækkað 
mikið. Hugsanlegt er að á næshi árum muni mjólkurframleiðsla byggjast upp fjær 
höfuðborgarsvæðinu en áður og þannig hliðrast einnig til með sama hætti og 
kindakjötsframleiðslan og ýta þá kindakjötsframleiðslunni á undan sér yfir á svæði 
enn fjær. Það er ef eignamyndun í formi hærra landverðs verður áfram mest í 
nágrenni höfuðborgarsvæðisins og stærri þéttbýla á landinu. 

Heimildir 

Drozd, D. og Johnson, B. B. (2004). "Dynamics of a rural land market experiencing 

farmland conversion to acreages: the case of Saunders County, Nebraska." Land 

Economics 80: 294-311. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


139 


Fujita, M. 2000. "Thúnen and the new economic geography." Grein kynnt á International 
Thúnen Conference, Rostock, 21-24. september 2000. Sótt 27. febrúar 2007 af 
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/DP/DP521.pdf. 

Fujita, M., Krugman, P., og Venables, A. (2001). The spatial economy: cities, regions and 
international trade. Cambridge: MIT Press. 

Hoover, E. M., og Giarratani, F. (1999). An introduction to regional economics. In Scott 

Loveridge, ed., The web book ofregional science (www.rri.wvu.edu/regscweb.htm). 
Morgantown, WV: Regional Research Institute, West Virginia University. 

Kolfinna Jóhannesdóttir. (2008). íslenski landmarkaðurinn, próun og áhrifavaldar. Óbirt handrit. 
Krugman, P. (1997). Development, geography and economic theory. Cambridge: MIT Press. 
Lloyd, P. E., og Dicken, P. (1977). Location in space: a theoretical approach to economic geography. 
Second edition. London: Fiarper & Row. 

McCann, P. (2001). Urban and regional economics. Oxford: Oxford University Press. 

Nelson, A. C. (1986). "Towards a theory of the American rural residental land market." 
Journal ofRural Studies 2: 309-319. 

Nelson, G. C. (2002). "Introduction to the special issue on spatial analysis for agricultural 

economists." Journal of the International Association of Agricultural Economics 27: 197-200. 
von Thúnen, J. H. (1921). Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalökonomie. Zweite Auflage. Jena: Verlag von Gustav Fischer. 

Um höfundinn 

Kolfinna Jóhannesdóttir er meistaranemi við félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst. 
Netfang: kolfinna@bifrost.is. Bændasamtök íslands styrktu þessa rannsókn. 

Viðauki: Tafla yfir skiptingu landsins í svæði og landshluta 

Höfuðborgarsvæðið* 

1 Höfuðborgarsv. Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Seltjarneskaupstaður, 

Garðabær, Hafnarfjarðarkaupstaður, Sveitarfélagið 
Alftanes, Mosfellsbær, Kjósarhreppur, Reykjanesbær, 
Grindavíkurbær, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður og 
Sveitarfélagið Vogar 


Vesturland 


2 

Akranes og Hvalfj. 

Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit 

3 

Borgarb. og Skorrad. 

Borgarbyggð og Skorradalshreppur 

4 

Dalabyggð 

Dalabyggð 

5 

Snæfellsnes 

Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Stykkishólmsbær, 



Eyja- og Miklaholtshreppur og Snæfellsbær 

Vestfirðir 

6 

Reykhólahr. 

Reykhólahreppur 

7 

Vestfirðir 

Bolungarvíkurkaupstaður, ísafjarðarbær. 


Tálknafjarðarhreppur, Vesturbyggð, Súðavíkurhreppur, 
Bæjarhreppur, Strandabyggð, Kaldraneshreppur og 
Arneshreppur 








140 


Staðsetning landbúnaðar 


Norðurland vestra 

8 

Akrahreppur 

Akrahreppur 

9 

Blönd. Höfð. Skag. 

Blönduósbær, Höfðahreppur, Skagabyggð 

10 

Húnavatnshr. 

Húnavatnshreppur 

11 

Húnaþing v. 

Húnaþing vestra 

12 

Skagafjörður 

Sveitarfélagið Skagafjörður 

Norðurland eystra 

13 

Aðaldælahr. 

Aðaldælahreppur 

14 

Akureyri og Eyjafj.sv. 

Akureyrarkaupstaður og Eyjafjarðarsveit 

15 

Arnarneshr. og Hörgárb. 

Arnarneshreppur og Hörgárbyggð 

16 

Fjalla- og Dalvíkurb. 

Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð 

17 

Norðurþ. og Tjörneshr. 

Norðurþing og Tjörneshreppur 

18 

Skútustaðahr. 

Skútustaðahreppur 

19 

Svalb.hr. Langan. Vopna. 

Svalbarðshreppur, Langanesbyggð og 



Vopnafjarðarhreppur 

20 

Svalb.str. Grýtu. Þing. 

Svalbarðsstrandahreppur, Grýtubakkahreppur og 



Þingeyjarsveit 

Austurland 

21 

Breiðd.- og Djúpavogshr. 

Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur 

22 

Fljótsd.h. og Fljótsd.hr. 

Fljótsdalshreppur og Fljótsdalshérað 

23 

Hornafjörður 

Sveitarfélagið Hornafjörður 

24 

Seyðisfj. Fjarðab. Borg.fj. 

Seyðisfjarðarkaupstaður, Fjarðabyggð og 



Borgarfjarðarhreppur 

Suðurland 

25 

Árborg, Hverag. Ölfus 

Sveitarfélagið Árborg, Hveragerðisbær og Sveitarfélagið 



Ölfus 

26 

Bláskógabyggð 

Bláskógabyggð 

27 

Flóahreppur 

Flóahreppur 

28 

Grímsnes- og Grafnings. 

Grímsnes- og Grafningshreppur 

29 

Hrunamannahreppur 

Hrunamannahreppur 

30 

Mýrdalshreppur 

Mýrdalshreppur 

31 

Rangárþ. ytra og Ásahr. 

Rangárþing ytra og Ásahreppur 

32 

Rangárþing eystra 

Rangárþing eystra 

33 

Skaftárhreppur 

Skaftárhreppur 

34 

Skeiða- og Gnúpverjahr. 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 


* Skilgreining: Svæðið sem nær yfir Reykjavík og Reykjanes samkvæmt kjördæmaskipan 
fyrir árið 1999. 










Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


141 


WORKING PAPER 

The relationship between housing prices and 
transport improvements: a comparison of 
metropolitan and rural areas in a large but thinly 
populated European country 

Vífill Karlsson 

Abstract: In this paper, I examine the relationship between housing prices and 
transport improvements. Due to the general consumer preference for access over 
amenity value, there is a relationship between distance and house prices. Thus, it is 
reasonable to believe that transportation improvements tend to influence house prices. 

It has been documented that the relationship between distance and house prices is 
negative for a densely populated area with one central business district (CBD). I will 
examine whether this relationship holds for a thinly populated area with one CBD, 
and will test whether this relationship is marginally different between locations. A 
macro panel data set from Iceland will be used. It provides several essential variables 
for 19 counties in Iceland from 1981 through 2005. 

Keywords: house prices, transportation improvements, distance gradient, local 

Ágrip: Samband fasteignaverðs og samgöngubóta er rannsakað í þessari tímaritsgrein. 

Vild neytenda er undirliggjandi þáttur fyrir því að fjarlægð hefur áhrif á 
fasteignaverð. Þess vegna er ástæða til þess að gera ráð fyrir að samgöngubætur hafi 
bein áhrif á fasteignaverð. Það hefur oft verið sýnt fram á að samband fasteignaverðs 
og fjarlægðar fasteigna frá borgarmiðju er neikvætt í þéttbýlum samfélögum með 
einum borgarkjarna. I þessari rannsókn verður kannað hvort þetta samband sé til 
staðar í strjálbýlum samfélögum og það sé breytilegt frá einum stað til annars. Makró 
panel gögn frá ísland sem ná yfir nokkrar lykilþætti fasteignamarkaðarins verða nýtt í 
rannsókninni. Þar er Islandi skipt upp í 19 sýslur á tímabilinu 1981 til 2005. 

Lykilorð: fasteignaverð, samgöngubætur, fjarlægðarstigull, nærlægt 
JEL Classifications: R40; R21; R41; C23 


Introduction 

Does travel distance have an impact on housing prices in a thinly populated country? 
Iceland is an interesting subject for this question because it is large but thinly 



142 


The relationship between housing prices and transport improvements 


populated, it is geographically isolated, it has one single central business district 
(CBD), and a data sample for the entire country is available for a long period of time. 
This paper examines this relationship in order to capture the effect of transportation 
improvements in a thinly populated country and to test whether its location makes 
any marginal difference to the results. 

Iceland is an island of 103,000 km 2 in the North Atlantic Ocean. A large part of 
Iceland (principally the highlands) is not suitable for people to live in due to the 
harsh climate, especially during the winter. Thus, relatively few of Iceland's 
inhabitants live more than 200 meters above sea level. Only 24,700 km 2 of Iceland's 
land area is below 200 meters above sea level 1 (see Figure 1); the higher elevations are 
mostly in the center of the island. The population was fairly evenly distributed along 
the coastline until the beginning of the 20th century, when a relatively large and 
steady flow of migration to the capital area in the southwest comer of Iceland began. 
Today, almost 70% of the total population lives in the capital and adjacent 
municipalities. This includes Reykjavík, the largest town in Iceland, with 113,000 
inhabitants; Kópavogur, the second largest, with 25,800; and Hafnarfjörður, the third 
largest, with 22,000 residents. The fourth largest town in Iceland, Akureyri, has 
16,300 inhabitants and is located on the northem coast. In total, there were 293,291 
inhabitants in Iceland in December 2005 (reaching 300,000 in January 2006). 



Figure 1: Lowlands oflceland. Lowland is defined as land with an elevation of 0-200 meters 
ahove sea level (green shaded area). Source: National Land Survey oflceland. 


1 43,100 km 2 of Iceland's land mass is at an elevation of less than 400 meters. 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


143 


The towns and villages outside the capital area are still evenly spread around 
the coastline, but they now have fewer inhabitants in total than do the four largest 
towns of Iceland (Table 1). Many farms have been completely or partly abandoned. 
The remaining population centers are small. Though this analysis concentrates on the 
lowlands, where population is denser relative to other areas, Iceland is a very thinly 
populated country compared to other European countries. 


Table 1. Size and location oftowns in Iceland - December 2005. Source: Statistics Iceland. 


Town's population 

Total 

South 

coast 

West 

coast 

North 

coast 

East 

coast 

Population of 0-500 

60 

13 

19 

18 

9 

Population 500-1,000 

17 

5 

3 

4 

3 

Population 1,000-10,000 

25 

13 

5 

4 

5 

Population over 10,000 

4 

3 

0 

1 

0 

Total 

105 

34 

27 

27 

17 


There are approximately 100 towns and villages in Iceland (Table 1). The capital 
area is the only business center that is large enough to be able to offer a wide variety 
of goods and services. Therefore, access to the capital area brings benefits to the 
residents of rural Iceland. Since public transport in rural Iceland is very limited, 
inhabitants rely on their own vehicles. Several types of export industries, evenly 
spread along the coastline, are dependent on speedy and efficient transportation, 
such as tourism, agriculture, and the fishing industry. Thus, the transportation 
system appears extremely important to the Icelandic economy, especially in order to 
improve local scale economies. However, travel in Iceland has long been very 
hazardous. A harsh climate, high mountains, deep fjords, and bad roads have made 
for poor driving conditions. Icelandic roads have been primitive compared to those 
in other European countries. But transportation improvements over the past 25 years 
have been considerable (Table 3). It is very interesting to investigate how valuable 
improved access to the capital area has been to the residents of rural Iceland. Many 
wide rivers, along with other characteristics of the landscape and a limited road 
works budget, have made Iceland's road network unusually circuitous. Furthermore, 
narrow gravel roads have been the most common type of thoroughfare until recently, 
especially in the rural areas. As a result, transportation improvements in Iceland have 
generally aimed at shortening distances (Table 3) by building larger bridges and 
tunnels, and making roads safer by replacing gravel surfaces with pavement 2 - rather 
than building expressways and increasing the number of lanes, as in other developed 
parts of the world. 


2 According to the Icelandic Road Administration and Statistics Iceland, only about 800 km of state- 
administered roads were paved in the year 1981, rising to 4,400 km at the beginning of the year 
2007, or approximately 50% of major and collector roads. 





144 


The relationship between housing prices and transport improvements 


According to Fujita and Thisse (2002, pp. 78-91), McCann (2001), and Fujita 
(1989), the price of land and real estate is highest in city centers and decreases with 
every unit of distance from the city center. Thus, when some areas are pulled closer 
to the city center through an improvement in transportation, land values in these 
areas increase. These researchers based their analyses on the newest extension of von 
Thúnen's theory, the model of land rent or the bid-rent curve. The essence of the bid- 
rent curve reflects the fact that consumers prefer the accessibility of cities rather than 
the amenity value of rural districts. The formation of the bid-rent curve is sometimes 
called the distance gradient. 

According to Baldwin et al. (2001; 2003), transportation improvements lead to 
higher local real house prices in the peripheries affected, due to the increased 
demand which follows in the wake of lower transportation costs and the improved 
access they offer to the labor market and the markets for goods and services. Baldwin 
et al. (2001; 2003) used the core-periphery model in their analyses, which Krugman 
(1991), as cited in (Baldwin et al., 2003), has called the core of the new geographical 
economics. However, in this article, the relationship between transportation 
improvements and real house prices will be investigated on the basis of the von 
Thunen theory. A hedonic price model will be implemented to estimate the distance 
gradient. 

This article discusses distance from the capital area using two terms: conurbation 
and 'periphery. The conurbation is the area surrounding the capital city, more precisely 
within 120 kilometers from it. The periphery includes the rest of the country beyond 
the conurbation area. The research question of this article is as follows: Do transport 
improvements between conurbation and periphery areas on the one hand, and the capital area 
on the other, affect the local price ofhouses ? This could also be phrased as follows: Do 
rural areas benefit from better access to relatively large urban areas due to an 
improved transportation system? This will be tested by an estimation of the distance 
gradient in Iceland. In doing so, an interesting issue is whether these benefits differ 
depending on the proximity of the area involved to the capital. Thus, I try to answer 
another research question: Is there a difference in the marginal rate with which 
transportation improvements impact local housing prices in the conurbation and periphery 
areas oflceland? 

The organisation of the study is as follows. Section 1 includes an introduction 
and description of the paper's purpose, as well as its relation to the recent literature 
in spatial economics, and discusses the construction of the research question. Section 
2 contains a short overview of the recent literature, with emphasis on empirical 
studies, their methods, and main conclusions. Section 3 is a theoretical discussion of 
the model and several other possible approaches. Section 4 stresses the data sources, 
definition, construction, and transformation of the data. Section 5 contains the 
analysis and results, while Section 6 consists of a summary and concluding remarks. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


145 


Literature review 

Many studies have documented the relationship between local house prices and 
the travel distance to some desirable or undesirable phenomenon, such as a central 
business district (CBD), an attractive view, or a source of pollution. A large number of 
studies have been devoted to the relationship between property value and distance 
from a new railway station, or access to similar additional transportation 
possibilities. Gibbons and Machin (2005) evaluated the benefits of railway access in 
London by looking at house prices. Their general finding was that house prices rose 
by 9.3% following transportation improvements of this kind. Comparable 
conclusions were presented in a very similar study by Bae et al. (2003) of Seoul's 
subway line 5. Smersh and Smith (2000, p. 195) estimated the effect of a new bridge 
in Jacksonville, Florida on property values. Jacksonville lies on both sides of the river 
and the effect was larger on the north side, due to the location of the city center. 
Bowes and Ihlanfeldt (2001) studied the impacts of railway transit stations on 
residential property values; the results were very different from station to station due 
to the wide range of positive and negative externalities, such as retail service and 
criminal activity. 

Several empirical studies have documented the impact of travel distance to the 
CBD on local house prices. Empirical studies devoted to researching the effects of 
access improvements from large outlying areas to a relatively strong CBD were not 
easily found. Flowever, Archer et al. (1996) explored such a topic using data from 
Dade County, Florida (which contains the city of Miami). According to Archer et al. 
(1996, p. 334), house price appreciation has spatial aspects. The result suggests that 
price appreciation depends on municipalities' distance from the CBD, housing units, 
local changes in population, and ethnic mix. Sheppard and Stover (1995) discussed a 
suitable method for estimating the economic impact of inner city transportation 
improvements. The method emphasizes changes in the price level of real estate 
following a transportation improvement, and reflects the total benefit of 
transportation improvements. According to Sheppard and Stover (1995), this method 
is applicable and practical, though several economists doubt its reliability. McDonald 
and Osuji (1995) presented results from a similar study based on an 11-mile long 
freeway between Chicago's center and its airport, which was finished in 1993. The 
results indicated that the land value started to increase before the freeway opened, 
and rose a total of 17% in real terms. Haurin and Brasington (1996, p. 351) used this 
theoretical framework to test whether school quality has a positive influence on real 
house prices. The study was based on primary source data from the six largest metro 
areas in Ohio (Haurin & Brasington, 1996, p. 356). School quality was found to be 
positively correlated with real house prices, as were arts and recreational 
opportunities, while the crime rate was negatively correlated with housing prices 
(Haurin & Brasington, 1996, p. 351). Cunningham (2006, p. 27) applied a similar 
approach in his investigation of real options in the Seattle house market. Allowing 



146 


The relationship between housing prices and transport improvements 


parameter estimates to vary by distance from the CBD, his results suggest that real 
options in the real estate markets appear only in the vicinity of the urban-rural 
frontier, i.e. the area which is 12 to 20 miles distant from the city center. My study 
seems to be most comparable to McMillen's (2003) study, in which the researcher 
evaluated the rehirn of centralization in Chicago using a repeat sales model, and 
concluded that house prices decline by more than 8% for every mile from the CBD. In 
a similar study, Case and Mayer (1996) analyzed house price dynamics in the Boston 
metropolitan area using data from 1982 to 1994 and found that the spatial disparity 
of house prices can be explained by differences in new construction, demographic 
variables, manufachiring employment, proximity to downtown, and aggregate 
school enrollment. In another investigation of spatial variation in housing prices by 
De Bruyne and Van Hove (2006), the data sample represented every municipality in 
Belgium. An increase in travel distance by 1 kilometer was found to lower the 
housing price by 0.001 to 0.002% (De Bruyne & Van Hove, 2006, p. 11). 

As mentioned earlier, empirical studies devoted to the relationship between 
house prices and travel distances for a large area around a relatively strong CBD 
were not as easily found as expected. The studies listed above are the closest 
matches. My shidy is different from previous studies in five ways. First, an analysis 
of the distance gradient using a panel data sample for an entire country has never 
been implemented before. Secondly, no shidy has compared the marginal impact of 
distance on local house prices in areas close to the CBD and areas a great distance 
away. Thirdly, no shidy has focused on a thinly populated country such as Iceland 
and the question of whether this relationship will be significant, given the 
circumstances. Fourthly, Iceland is, among islands, unusually isolated geographically. 
Finally, the data sample represents avery long period, from 1981 through 2005. 

The model 

The empirical model is based on von Thúnen's theory of land rent, extended by 
Alonso (1964), Mills (1969; 1970), Muth (1969), and Evans (1973) for the house 
market, as mentioned before. Since distance between localities is the essence of this 
theory, its model becomes an appropriate tool for the estimation of transportation 
improvements, which is the main purpose of this paper. A theoretical derivation of 
this model is included in Appendix II. According to Fujita (1989, pp. 16, 26) and Kiel 
and McClain (1995a, pp. 314-315), the general context from the basic model in Eq. 12 
(see Appendix II) can be derived through a log linear utility function into an equation 
of the following form: 

h(r) = Ae~ hr (1) 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


147 


where h is the land value, r is the distance between the land location and the CBD, 
and A and b are positive constants. By taking the natural logarithm of both sides, Eq. 

1 becomes 

ln h(r) = ln A - br (2) 

This equation has been frequently used in various versions in house price research. 
Furthermore, it is the most common form of the equation in comparable and related 
studies, e.g. in the papers of Cunningham (2006, p. 6; Kiel & McClain, 1995a, pp. 314- 
315), Gibbons and Machin (2005, p. 152), McMillen (2003, pp. 289, 293), Haurin and 
Brasington (1996, p. 356), Kiel and Zabel (1996, p. 148), and Kiel and McClain (1995a, 
p. 319; 1995b, p. 248). The equation describes a non-linear relationship of the semi- 
logarithmic type. Instead of estimating a simple model, as follows, 

ln K =a + rJ3, +e it 

economists frequently implement an extended model, 

ln K =a + r it J + cx lt +£ it 

where x' t is a vector of relevant additional explanatory variables and c is a vector of 
coefficients. Selected additional explanatory variables from former shidies include 
several local demographic factors, such as population or a change in it (Archer et al., 
1996; Cunningham, 2006; De Bruyne & Van Hove, 2006), demographics (Case & 
Mayer, 1996), population density (De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 
1995), the presence of a park or school nearby (McDonald & Osuji, 1995), and ethnic 
mix (Archer et al., 1996; De Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 1995). 

Indicators for house quality are relevant explanatory variables in hedonic price 
models, such as lot size (Cunningham, 2006; Kiel & McClain, 1995b; McMillen, 2003), 
house age (Archer et al., 1996; De Bruyne & Van Hove, 2006; Kiel & McClain, 1995b; 
McMillen, 2003, 2004; Tyrvainen & Miettinen, 2000), indicators for house building 
material and type of construction (McMillen, 2004; Tyrvainen & Miettinen, 2000), 
number of rooms (Kiel & McClain, 1995b), number of bathrooms (Kiel & McClain, 
1995b), number of storage areas (McMillen, 2003, 2004), existence of a garage, attic, 
basement, central air conditioning, fireplace, or land area (McMillen, 2004), and the 
existence of a building area (McMillen, 2003, 2004). 

Furthermore, local economic factors can be among the relevant explanatory 
variables, such as the supply of houses (Archer et al., 1996; Case & Mayer, 1996; De 
Bruyne & Van Hove, 2006), manufacturing employment (Case & Mayer, 1996), 
importance of agriculture (De Bruyne & Van Hove, 2006), household income (De 
Bruyne & Van Hove, 2006; McDonald & Osuji, 1995), unemployment rate (De Bruyne 



148 


The relationship between housing prices and transport improvements 


& Van Hove, 2006), municipal tax rate (De Bruyne & Van Hove, 2006), aggregate 
school enrollment (Case & Mayer, 1996), school quality (Haurin & Brasington, 1996, 
p. 351), and interest rate (Cunningham, 2006). 

Finally, the distance gradient can be affected by local amenity values, such as 
the presence of a lake or an attractive view (Cunningham, 2006; De Bruyne & Van 
Hove, 2006; Kiel & McClain, 1995b; Tyrvainen & Miettinen, 2000), arts and 
recreational opportunities (Haurin & Brasington, 1996, p. 351), any kind of local 
dangers (Cunningham, 2006), and the crime rate (Haurin & Brasington, 1996). 

ln h it = a + rJ3, + x u fi 2 + d'Jl + £ lt (3) 

However, standard panel data models, such as fixed and random effect models, 
generally rehirn more efficient estimators than pooled ordinary least square (POLS) 
models. Furthermore, since the relationship of local house prices and transportation 
improvements is the present focus, the fixed effect model is more appropriate where 
the variable coefficient returns a within-individual variation and the between- 
individual variation is left to the individual constant term. Thus, it is reasonable to 
apply the following fixed effect model, 

ln K = a, + r u A + x u p 2 + d u J + e u (4) 

where the natural logarithm of house price, h, is dependent on the distance, r, to the 
capital area or CBD, several other explanatory variables, x', dummy variables, d', and 
relevant residuals, e, of every county, i, in every single period, t. Note that a, is the 
individual constant term. Total household income, age and size of the buildings, and 
population are other explanatory variables. There are two dummy variables, one for 
S-Múla County and another for the Hvalfjörður Tunnel. The dummy variable for the 
Hvalfjörður Tunnel is intended to capture the effect of a transportation improvement 
financed by a road toll; Hvalfjörður Tunnel was the only such transportation 
improvement in Iceland between 1981 and 2005. The dummy variable for S-Múla 
County is intended to reflect the fact that an unusually large-scale local investment 
project has been underway there since 2003. Unfortunately, limitations of the data 
prevented any possible estimation of the compensated good, z, lot size, s, and 
mortgage interest rates. 

Another version of the model could be more appropriate to the data sample 
than the semi-logarithm version (Eq. 4). It is a quadratic distance model, which has 
been implemented at least once before by McDonald and Osuji (1995). The model is 
as follows: 


ln h it - a t + r it J +rr (3 2 + x' it J +d' tl /3 4 +£ it 


(5) 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


149 


The model is identical to the semi-logarithm model except for an additional variable 
for quadratic distance, rf t . The reason for its appropriateness is the potential 
existence of different marginal impacts in different locations. 

These fixed effect models (Eq. 4 and 5) are suitable for the evaluation of the 
relationship between house prices and transportation improvements, because the 
distance parameter, /; captures the relative influence of the respective factors on real 
house prices, and the data used to represent distance is the length of the roads 
between the center of each county and the center of the capital area, expressed in 
kilometers (further description of the data is in the next section). Icelandic highway 
improvements have often involved straightening roads and shortening distances, 
and the distance parameter reflects the relative influence of shortened distances on 
the real unit price of houses, ceteris paribus. It is important to understand that this 
investigation takes into account only those transportation improvements which 
involve a reduction in driving distance. 

Data 

The data for this analysis comes from Iceland. Iceland is divided into 19 
counties 3 in this paper (Figure 2), all of which are real counties, except for the capital 
area. The capital area is not a clearly defined selection of municipalities with a 
definition by Statistics Iceland, as are the other counties in this study. 



Figure2. Counties oflceland. 


3 There is a two-tier governmental system in Iceland, with a central and a local level, i.e. a central 
government and municipalities. Counties are no longer an important part of the system. The role of 
counties was more important historically, but now county boundaries are mainly used to 
determine jurisdictions for Iceland's courts and police. Counhes, rather than municipalities, were 
selected as the unit of analysis in this paper due to the lack of reliable data for the vast majority of 
Iceland's smallest municipalities, as mentioned in the body text of this paper. 


150 


The relationship between housing prices and transport improvements 


The data on house prices 4 in this study come from the Land Registry of Iceland. 
The data sample includes the monthly averages for all Icelandic municipalities from 
1981 to 2005. The data was processed to give annual averages for counties rather than 
municipalities, for reasons of comparability and due to a lack of housing market 
turnover in several municipalities. In order to do this, monthly average cash prices 
were transformed into annual average cash prices, taking care to weight each 
month's average according to the number of contracts concluded: 


K=ÍK 


n = 1 


V m = 1 J 


(7) 


The annual average cash price, h y , is the sum of the weighted monthly average cash 
price, h m , defined by the notation above. The weight is calculated by the number of 
contracts in each month, c, divided by the total number of contracts each year. 

House prices vary substantially both within and between counties. As shown in 
Table 2, the average house price from 1981 to 2005 was highest in the capital area and 
lowest in Dala County. The lowest annual average price for a single year was in 
Skagafjarðar County, and the highest in the capital area. The development of house 
prices during the period from 1981-2005 varied. The most marked changes were in 
the capital area, Borgarfjarðar, Árnes, and Þingeyjar Counties. House prices 
increased in real terms by 1,936.7 krónur per m 2 in the capital area annually during 
the period, at the price level of 2004. House prices, however, decreased in real terms 
by 1,022.5 krónur per m 2 annually during the period in Þingeyjar County. Note that 
data for some years are missing for seven counties out of nineteen during the period 
under study. Thus, the present shidy is based on an unbalanced panel data sample. 


4 The Land Registry of Iceland collected these data from the original source: written contracts 

between home sellers and buyers. The data were available both in terms of contract prices and cash 
prices. The contract price is the total house price according to the written contract between a seller 
and buyer. However, it is common for the contract price to be paid in several payments over a 
certain period. Both the duration and number of payments vary substantially from contract to 
contract. In order to make housing price data more comparable, the Land Registry of Iceland 
calculates a so-called cash price for every contract. This is, in fact, the present value of the the 
contract price. The dependent variable in this paper is the cash price divided by the house size in 
square meters. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


151 


Table 2. Real house prices per m 2 in each Icelandic county from 1981 through 2005. Annual 
average house prices in Icelandic krónur based on the total sample. Source: Land Registry of 
Iceland. 


County 

Average 

Max 

Min 

StDev 

Years 

Trend 

Capital area 

106,415 

183,587.6 

83,335.8 

21,572.2 

25 

1936.7 

Gullbringu County 

73,582 

109,003.2 

62,096.1 

11,404.7 

25 

726.2 

Borgarfjarðar County 

67,336 

112,343.5 

45,851.0 

16,476.0 

25 

1632.5 

Mýra County 

67,599 

95,608.1 

49,963.7 

12,365.7 

25 

121.0 

Snæfellsnes County 

52,096 

76,374.8 

38,768.4 

8,427.2 

25 

525.9 

Dala County 

38,485 

58,254.0 

25,163.1 

10,389.5 

15 

560.1 

Barðastrandar County 

38,774 

61,010.1 

24,460.6 

9,561.9 

25 

-1014.7 

Isafjarðar County 

57,307 

78,787.0 

41,962.5 

9,050.6 

25 

-996.0 

Stranda County 

44,251 

64,073.7 

28,679.1 

11,163.2 

15 

-188.7 

Húnavatns County 

41,926 

48,570.0 

31,971.9 

4,718.2 

23 

-27.1 

Skagafjarðar County 

60,428 

77,022.1 

17,897.5 

11,795.6 

24 

256.3 

Eyjafjarðar County 

76,932 

110,416.1 

59,016.2 

10,525.0 

25 

988.0 

Þingeyjar County 

56,681 

105,581.5 

43,942.1 

12,496.6 

25 

-1022.5 

N-Múla County 

43,105 

62,101.1 

29,813.4 

8,469.6 

20 

-276.5 

S-Múla County 

60,149 

98,694.7 

28,029.9 

16,079.3 

25 

148.2 

A-Skaftafells County 

68,729 

94,843.8 

33,288.6 

13,776.9 

20 

-218.7 

V-Skaftafells County 

39,290 

55,412.2 

23,974.9 

10,034.4 

15 

201.9 

Rangárvallar County 

54,071 

66,269.6 

43,821.7 

4,950.2 

25 

493.8 

Árnes County 

69,828 

118,934.1 

53,060.3 

14,678.9 

25 

1048.6 


The data in this table, i.e. average, max, min, standard deviation, and trend, is based on annual 
averages transformed by means of Eq. (7). 


Table 3 shows the development of the road distance between each county and 
the capital area from 1981 through 2005. The distance between counties and the 
capital area varies substantially, from 49.3 to 704.8 kilometers. This distance, 
however, has been reduced in almost every county. The reductions have been 
relatively small on the south coast of Iceland, primarily due to the absence of deep 
fjords and high mountains, which have presented the greatest opportunities for 
shortening road distances in Iceland. In other regions, the distance has been reduced 
by two to four kilometers annually. ísafjarðar County had the greatest degree of 
reduction in travel distance during the period: 4.3 kilometers annually. 





152 


The relationship between housing prices and transport improvements 


Table 3. Road distance between the capital area and each Icelandic county, showing changes 
due to transportation improvements during the period from 1981 through 2005. Source: 
Fjölvis and Icelandic Road Administration. 


County 

Average 

1981 

2005 

StDev 

Trend 

Capital area 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Gullbringu County 

49.3 

49.7 

48.4 

0.2 

0.0 

Borgarfjarðar County 

92.9 

108.8 

50.8 

27.0 

-2.8 

Mýra County 

104.4 

117.0 

74.0 

19.4 

-2.1 

Snæfellsnes County 

218.8 

235.9 

185.6 

20.9 

-2.4 

Dala County 

185.0 

198.0 

153.0 

19.8 

-2.1 

Barðastrandar County 

430.5 

457.5 

380.9 

30.0 

-3.6 

Isafjarðar County 

510.4 

543.3 

456.4 

34.9 

-4.3 

Stranda County 

314.1 

332.7 

281.9 

20.6 

-2.4 

Húnavatns County 

267.1 

284.2 

234.0 

20.4 

-2.3 

Skagafjarðar County 

351.2 

371.0 

293.3 

23.1 

-2.6 

Eyjafjarðar County 

425.7 

445.8 

390.3 

21.0 

-2.4 

Þingeyjar County 

537.9 

562.8 

498.4 

24.0 

-2.8 

N-Múla County 

697.7 

723.1 

659.8 

25.7 

-3.1 

S-Múla County 

704.8 

727.5 

675.9 

21.4 

-2.7 

A-Skaftafells County 

466.5 

474.5 

457.6 

7.5 

-0.9 

V-Skaftafells County 

212.7 

213.0 

209.9 

2.7 

-0.3 

Rangárvallar County 

102.0 

103.0 

100.4 

0.7 

-0.1 

Árnes County 

57.8 

58.6 

57.4 

0.6 

-0.1 


The data in this table, i.e. average, maximum, minimum, and standard deviation, is based on annual 
averages transformed by means of Eq. (7). 


The explanatory variables included in Eq. (3) to (6) are shown in Table 4. They 
are drawn from various sources, including the Commissioner of Inland Revenue, 
Statistics Iceland, and the Icelandic Road Administration. Information on home age 
and size was obtained from the Land Registry of Iceland, along with house price 
data, as mentioned before. Data on road distances was obtained from Fjölvís 
Publishing Company, but was originally collected by the Icelandic Road 
Administration. The data on population and total income were obtained from 
Statistics Iceland. The Commissioner of Inland Revenue is the primary source for 
total income. The data series were annual averages, except for population and road 
distance, which were static variables. Data on population is for December 1 of each 
year, and data on road distance is for January 1 of each year. The data series were 
spatially classified by municipality, except for data on road distance. Data on road 
distance was classified by locality. The data series were then transformed to relate to 
counties rather than municipalities and localities. 

The averages and the standard deviation of the explanatory variables as well as 
of the dependent variable show considerable variation (Table 4). The standard 
deviation of house prices is approximately A of the mean and of road distance more 




Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


153 


than % of the mean. This is evidence of large differences which show potential for 
robust explanations. 


Tcible 4. Variable description and sample statistics. 


Variable (acronym) 

Description 

Mean 

Standard 

deviation 

House price (HPRI) 

Real price per m 2 , in Icelandic krónur 

58,967.8 

18,790.5 

Road distance (RDIS) 

Average distance in kilometers of each county 
from the capital area, in absolute terms 

299.7 

216.6 

Total Income (TINC) 

Total income per capita, in thousands of 
Icelandic krónur 

1,934.3 

343.0 

House age (HAGE) 

Average age of houses sold, in absolute terms 

31.8 

8.4 

House size (HSIZ) 

Average size of houses sold, in square meters 

136.35 

28.6 

Population (POPU) 

County population, in absolute terms 

15,333.2 

36,326.8 

Tunnel (TUNN) 

Dummy variable for a large transportation 
improvement, Hvalfjörður Tunnel 

0.276 

0.448 

Aluminum East Coast (ALEA) 

Dummy variable for a large-scale local 
investment (a new aluminum smelter on the east 
coast of Iceland) 

0.003 

0.055 


The data in this table, i.e. mean and standard deviation, is based on annual averages transformed by 
means of Eq. (7). 


Estimating the result 

The empirical model was set forth in Chapter 3 (Eq. 4). Three versions of a fixed 
effect model will be tested, the semi-logarithm type (SLM) and two of the quadratic 
distance type - that is, Eq. (4) and (5). The versions of the quadratic distance model 
will be both of the second (QDM-2) and third degree (QDM-3). Furthermore, all 
versions will be tested against data from two areas, the conurbation area and the 
entire country, in order to enlarge our understanding and strengthen the 
international comparison. The results are presented in Table 5, including parameter 
coefficients, t-value, number of observations, n, R square, adjusted R square, F-value, 
the Durbin-Watson parameter, log likelihood, a special t-statistic for testing serial 
correlation in panel data as recommended by Wooldridge (2002, pp. 176-177), and the 
Jarque-Bera probability for testing the residual's normal distribution. 

Initially, the analyses suffered from serial correlation, which was sufficiently 
eliminated by a lagged variable of the residual. Though Bae et al. (2003, p. 11) argued 
that one should not worry too much about spatial autocorrelation, spatial 
multicollinearity, and heteroscedasticity in studies of this type, by referring to Oliver 
Blanchard (1987, p. 449), it was possible to confirm that none of these problems were 
observable in the final results, except for multicollinearity in the models for the 
conurbation area. 






154 


The relationship between housing prices and transport improvements 


Table 5. Relationship between housing prices and transportation improvements. Afixed effect 
panel data model comparing two approaches: a semi-logarithm model (SLM) and a quadratic 
distance models (QDM). 



Model 1 
Every county of 
Iceland 
included, 
SLM. 

Model 2 
Only capital 
area and 
adjacent 
counties 
included, 
SLM. 

Model 3 
Every county of 
Iceland 
included, 
QDM-2. 

Model 4 
Only capital 
area and 
adjacent 
counties 
included, 
QDM-2. 

Model 5 
Every county of 
Iceland 
included, 
QDM-3. 

Model 6 
Only capital 
area and 
adjacent 
counties 
included, 
QDM-3. 

tti 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

RDIS 

0.002079 

-0.002635 

-0.002742 

-0.018596 

-0.007786 

0.558169 


(2.69) 

(-3.88) 

(-2.70) 

(-2.30) 

(-5.83) 

(0.97) 

RDIS A 2 



5.97E-06 

9.73E-05 

2.35E-05 

-0.007176 




(5.76) 

(2.01) 

(6.13) 

(-0.99) 

RDIS A 3 





-1.57E-08 

2.93E-05 






(-4.33) 

(1.01) 

TINC 

0.000292 

0.000361 

0.000275 

0.000357 

0.000266 

0.000363 


(6.55) 

(9.16) 

(6.22) 

(9.02) 

(6.07) 

(9.05) 

HAGE 

-0.009054 

-0.002354 

-0.008556 

-0.002865 

-0.008680 

-0.001798 


(-6,56) 

(-0.96) 

(-6.32) 

(-1.15) 

(-6.51) 

(-0.74) 

HSIZ 

-0.000849 

-0.002234 

-0.000749 

-0.001823 

-0.000797 

-0.001761 


(-2.11) 

(-2.48) 

(-1.93) 

(-2.01) 

(-2.08) 

(-1.87) 

TUNN 

0.031764 

-0.006577 

0.016628 

0.026244 

0.011325 

0.021737 


(0.80) 

(-0.16) 

(0.45) 

(0.84) 

(0.31) 

(0.70) 

POPU 

2.19E-06 

-4.14E-07 

2.29E-06 

-4.51E-07 

2.50E-06 

-7.28E-07 


(1.48) 

(-0.34) 

(1.55) 

(-0.37) 

(1.69) 

(-0.59) 

ALEA 

0.328458 


0.435592 


0.353118 



(6.11) 


(7.49) 


(7.56) 


El(-l) 

0.379309 

0.533804 

0.331772 

0.528700 

0.302645 

0.509294 


(4.76) 

(5.02) 

(4.36) 

(4.82) 

(4.04) 

(4.35) 

AMPD, 0-728 km 

0.002079 


0.001604 


0.009322 


AMPD, 0-120 km 

0.002079 

-0.002635 

-0.002044 

-0.007212 

-0.005036 

-0.281423 

n 

402 

144 

402 

144 

402 

144 

R 2 

0.80 

0.87 

0.81 

0.87 

0.82 

0.87 

Adjusted R 2 

0.79 

0.85 

0.80 

0.86 

0.81 

0.85 

F-value 

60 

71 

61 

67 

61 

60 

Durbin Watson 

1.74 

1.71 

1.73 

1.69 

1.72 

1.69 

Log-likelihood 

216 

134 

225 

135 

232 

134 

Serial correlation (t- 







statistics) 

0.62 

0.59 

0.81 

0.63 

0.87 

0.56 

Jarque-Bera probability 

0.000000 

0.000010 

0.000000 

0.000001 

0.000000 

0.000051 


Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & 
Covariance. Values in parentheses are t-statistics. Wald test rdis A 2: F-value 33.17. Wald test rdis A 3: F-value 18.77. AMPD = 
Average marginal propensity to distance. Jarque-Bera probability > 0.05 confirms the null hypothesis. 


The results suggest that the semi-logarithm version of the model is appropriate 
for the conurbation area, but the quadratic distance model is appropriate for the 
entire country. There are several reasons for this. Previous studies, whose results are 
based on data samples geographically limited to cities or conurbation areas, have 
used the semi-logarithm model, and my results for the conurbation area also show 
high levels of significance when using the semi-logarithm model (Model 2 in Table 5). 
However, when used on data for the entire country, the semi-logarithm model 
returned a correlation coefficient with the reverse sign from what was expected. This 







Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


155 


shifted attention towards the quadratic distance model, and indeed, both a better fit 
to the distance parameter and better general relevance of the results supported the 
quadratic distance model's suitability for the entire country (Model 5). Furthermore, 
a Wald test was performed in order to confirm the relevance of the additional 
variable of the second-order quadratic distance model (Model 3), rdis A 2. It returned a 
satisfactory F-value of 33.17. A corresponding test was performed for the third-order 
quadratic distance model (Model 5) and an F-value of 18.77 confirmed further 
improvement. However, according to Jarque-Bera probability the residuals are not 
normally distributed. 

The result of the analysis using data from all counties shows a significant 
negative relationship between housing prices and the distance between counties and 
the capital area. The marginal impact of a reduction in distance of 0-120 kilometers is 
0.5%, ceteris paribus. This relationship is convex. According to these results, 
transportation improvements between counties and the capital area seem to have 
limited positive impacts on local house prices. These impacts are visible within a 
distance of approximately 165 kilometers away from the capital area; beyond that 
they become negative (Table 5 and Figure 3). The real price of houses clearly reveals a 
diminishing marginal rate of rehirn with respect to decentralized locations. This 
could be rephrased by saying that the value of a central location in Iceland has an 
increasing marginal rate of return. 

The relationships between house prices on the one hand and total income, 
house age, and population on the other hand are also significant. The results indicate 
that house prices in a given county increase by 2.66% for every 100,000 Icelandic 
krónur in total income per capita, ceteris paribus (Model 5 in Table 5). This is an 
interesting result because the spatial disparity of average income in Iceland is large, 
due to the various combinations of industry and productivity in the different 
counties. Wages tend to be lower in primary industries, compared to knowledge- 
based industries, due to differences in the actual and potential growth of labor 
productivity. Traditional primary industries tend to dominate in rural Iceland, while 
knowledge-based industries tend to dominate in the capital area. 

Furthermore, the age of a house influences its real price. As a house gets older, 
the house price decreases by 0.9% in real terms for every year, ceteris paribus. House 
size has a significant negative impact on local housing prices: the price drops by 
0.08% for every square meter of house enlargement. The population of a given 
county also influences the local real price of houses. For every additional 1,000 
inhabitants in a county, housing prices increase by 0.3%, ceteris paribus. The house 
prices in S-Múla County are significantly higher than in other counties (about 35%), 
due to a large-scale local investment. The relationship between house prices and the 
dummy variable for the Hvalfjörður Tunnel was, however, not significant, ceteris 
paribus (Model 5 in Table 5). 



156 


The relationship between housing prices and transport improvements 



Figure 3. The distance gradients for Iceland according to the fixed-effect model. A simulation 
ofthe result ofModel 5 for all counties and Model 2for the conurbation area. The average 
individual constant is employed in this simulation (see Table 5). 


Now, it is interesting to stress the results of my second analysis, based only on 
data from the capital area and adjacent counties. Within the range of 0-120 km from 
the CBD, housing prices decline by 0.26% for each additional kilometer of distance 
from the center of the capital area. In this analysis, the relationship between housing 
prices and total income is stronger, but there is no significant relationship between 
housing prices and the age of the property, which is difficult to explain. 

This result is in line with many other studies. McMillen (2003, p. 287) evaluated 
the relationship between price and central location in Chicago using a repeat sales 
model and concluded that house prices decline by more than 8% for every mile away 
from the CBD. That is approximately 5% per kilometer. This is an unusually large 
distance gradient and not a reliable figure, since the same author (2004) presented 
opposite results for the same area one year later. In other studies, the distance 
gradient is generally closer to my result. McDonald and Osuji (1995, p. 261) found it 
to be approximately 1% for the city of Chicago. A 0.7% distance gradient was among 
Cunningham's (2006, p. 18) results for the CBD of Seattle. Tyrvainen and Miettinen 
(2000, p. 215) concluded that house value decreases by 0.11% for every 1% increase in 
the distance away from the center of the Salo district in Finland. De Bruyne and Van 
Hove (2006) came up with a rather different figure for Belgium, with a gradient of 
somewhere between 0.001 and 0.002%. The present figure for Iceland's CBD, 0.26- 


Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


157 


0.50%, is close to other published results, while the lower figures for the rest of the 
country are closer to the Belgian result. This is to some extent a logical difference, as 
the data sample for Belgium represented the entire country while other shidies only 
included conurbation areas. 

When the results (Models 2 and 5) are compared, it is obvious that distance has 
a stronger effect in the conurbation area than in other counties. Furthermore, it is 
interesting to observe how the relationship between local house price and distance is 
negative around the CBD but positive in the all-county model. This is hard to 
explain, but it could reflect spatial variation in the populations' preferences. The 
negative relationship reflects a population dominated by individuals with a higher 
preference for access over amenity value. When the distance exceeds a certain limit, 
the population becomes dominated by individuals with a preference for amenity 
value over access. Thus, the distance gradient becomes gradually positive beyond 
that limit. This limit is located at a distance of approximately 165 kilometers from the 
CBD in the model for all counties within Iceland (Figure 3). This is in line with other 
results in which the distance gradient is generally steeper in studies representing 
only cities and their suburbs, such as McMillen (2003), McDonald and Osuji (1995), 
and Cunningham (2006), and relatively gentler in shidies covering larger areas, such 
as Tyrvainen and Miettinen's (2000) study of a large district in Finland and De 
Bruyne and Van Hove's (2006) study of Belgium. However, even though similar 
differences between the conurbation and rural areas were detected in other studies, 
the relationship was never positive in rural areas, as in the present study. 

Another and in fact more likely explanation is related to labor market 
boundaries and other development factors, particularly counterurbanization. 
Counterurbanization is urban out-migration motivated by changes in household 
economy or preferences such as relative housing prices, amenity values and the like. 
It has been detected for several decades both in Europe and USA, especially in a 
certain range from the CBD (Dahms & McComb, 1999; Mitchell, 2004; Stockdale, 
Findlay, & Short, 2000). Thus, when the distance between the CBD and other rural 
localities becomes shorter, it makes commuting more profitable, increasing the 
wealth of the existing rural population and supporting any additional 
counterurbanization. This development decreases marginally by distance from the 
CBD. This causes the negative relationship between house prices and distance to 
have certain limits. 

This result suggests that transportation improvements, including those that 
shorten distances, have an impact on the local real prices of houses. Furthermore, 
such improvements have a generally greater marginal impact on the local price of 
houses close to CBDs than those which are farther away. This means that two 
identical transport investment opportunities of different locations would have 
different returns, ceteris paribus. The return would be higher for the one which is 
closer to the CBD. This is logically related to the fact that the inhabitants of areas 



158 


The relationship between housing prices and transport improvements 


adjacent to the CBDs have higher preferences for access over amenity values 
compared to inhabitants of more distant areas. 

Table 6. Relationship between housing prices and transportation improvements. A fixed-effect 
panel data model comparing two approaches: a semi-logarithm model (SLM) and a quadratic 
distance model (QDM), including data on the mortgage interest rate during the period 1994- 
2005. 



Model 7 
Every 
county of 
Iceland 
included, 
SLM. 

Model 8 
Only capital 
area and 
adjacent 
counties 
included, 
SLM. 

Model 9 
Every 
county of 
Iceland 
included, 
QDM-2. 

Model 10 
Only capital 
area and 
adjacent 
counties 
included, 
QDM-2. 

Model 11 
Every 
county of 
Iceland 
included, 
QDM-3. 

Model 12 
Only capital 
area and 
adjacent 
counties 
included, 
QDM-3. 

Oli 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

Appendix 

RDIS 

0.000182 

-0.001012 

-0.002898 

-0.014536 

-0.005733 

-0.379451 


(0.29) 

(-2.10) 

(-3.27) 

(-3.31) 

(-4.60) 

(-0.57) 

RDIS A 2 



4.76E-06 

8.09E-05 

1.55E-05 

0.004684 




(4.06) 

(3.14) 

(3.84) 

(0.56) 

RDIS A 3 





-9.94E-09 

-1.85E-05 






(-2.56) 

(-0.55) 

TINC 

0.000211 

0.000360 

0.000189 

0.000375 

0.000176 

0.000370 


(3.55) 

(7.09) 

(3.21) 

(7.83) 

(3.01) 

(7.36) 

HAGE 

-0.009154 

-0.008640 

-0.009493 

-0.010205 

-0.009489 

-0.010678 


(-3.86) 

(-2.14) 

(-4.38) 

(-3.10) 

(-4.33) 

(-3.36) 

HSIZ 

-0.000469 

-0.001160 

-0.000506 

-0.001076 

-0.000541 

-0.001068 


(-1.34) 

(-1.53) 

(-1.48) 

(-1.44) 

(-1.57) 

(-1.42) 

TUNN 

-0.015257 

-0.013945 

-0.005254 

-0.003126 

-0.005441 

-0.002379 


(-0.42) 

(-0.48) 

(-0.14) 

(-0.12) 

(-0.15) 

(-0.09) 

POPU 

1.10E-05 

2.41E-06 

1.17E-05 

1.66E-06 

1.22E-05 

1.90E-06 


(3.37) 

(-0.48) 

(3.67) 

(0.64) 

(3.84) 

(0.70) 

ALEA 

0.158767 


0.220563 


0.221995 



(3.02) 


(3.90) 


(4.13) 


INBA 

-9.499603 

-5.351593 

-9.078067 

-5.481211 

-9.036768 

-5.236690 


(-6.67) 

(-3.21) 

(-6.49) 

(-3.31) 

(-6.55) 

(-3.54) 

HNPP 

-2.191608 

0.033016 

-1.500418 

-0.193376 

-1.187269 

0.019051 


(-2.53) 

(0.02) 

(-1.52) 

(-0.15) 

(-1.18) 

(0.02) 

El(-l) 

0.374623 

0.543351 

0.348526 

0.543893 

0.331588 

0.550398 


(3.18) 

(3.86) 

(2.97) 

(3.49) 

(2.75) 

(3.37) 

AMPD, 0-728 km 

0.000182 

-0.001012 

0.000567 


0.005551 


AMPD, 0-120 km 

0.000182 

-0.001012 

-0.002341 

-0.005071 

-0.003919 

0.168577 

n 

207 

66 

207 

66 

207 

66 

R 2 

0.91 

0.96 

0.91 

0.96 

0.91 

0.96 

Adjusted R 2 

0.89 

0.95 

0.90 

0.95 

0.90 

0.95 

F-value 

62 

89 

63 

88 

61 

81 

Durbin Watson 

1.87 

2.13 

1.88 

2.18 

1.88 

2.15 

Log-likelihood 







Serial correlation (t- 







statistics) 

-0.06 

-1.85 

-0.06 

-2.37 

0.02 

-2.15 

Jarque-Bera probability 

0.000000 

0.214581 

0.000000 

0.111670 

0.000000 

0.110077 


Dependent Variable: LOG (HPRI). Method: Pooled least squares. White Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors & 
Covariance. Values in parentheses are t-statistics. AMPD = Average marginal propensity to distance. Jarque-Bera probability > 
0.05 confirms the null hypothesis. 


A reasonable criticism of this analysis is that data for mortgage interest ra te, lot 
size and the supply side of the housing market are absent. Reliable data for lot size 







Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


159 


was not available. Its absence is however not so serious for this analysis as one could 
expect, due to the homogeneity of lot sizes in the Icelandic real estate market. 
Furthermore, reliable data on mortgage interest rates and the supply side were not 
available for the entire period. Reliable data was available for the mortgage interest 
rate (INBA) from 1990-2005 and for the supply side (HNPP) from 1994-2005. 
Therefore, the analysis was repeated along with an explanatory variable for the 
mortgage interest rate and the supply side in order to improve the estimation (Table 
6). 

The results were in line with the previous results. The parameters were slightly 
different, but the signs were still the same. The quadratic distance model still seems 
to be the most appropriate one for the entire country and the semi-logarithm model 
most appropriate for the conurbation area. 



Figure 4. The distance gradients for Iceland according to thefixed effect model, with the 
addition ofthe mortgage interest rate. A simulation ofthe result ofModel llfor all counties 
and Model lOfor the conurbation area. 


A Wald test was performed in order to confirm the relevance of the additional 
variable of the second-order quadratic distance model (Model 3), rdis A 2. It rehirned 
an F-value of 16.49, which was the expected outcome and confirms the relevance of 
rdis A 2. Comparable tests were performed for the third-order quadratic distance 
model (Model 5) and an F-value of 6.56 confirmed further improvement. However, 


160 


The relationship between housing prices and transport improvements 


according to the Jarque-Bera probability, the residuals are normally distributed only 
for the model of the conurbation area but not in the case of all counties (Table 6). 

The presence of the mortgage interest rate and the supply of houses reduced the 
impact of reduced distance, as suggested by Capozza and Helsley (1989). Overall, 
however, the model is relatively stable. 

The results are, however, to some extent inconclusive when it comes to the 
behavior at the far end of the distance scale. The relationship becomes strongly 
positive, which is not easily explained. Informal observation and professional 
intuition suggested a much weaker positive slope or a slope close to zero. Further 
analysis would be needed to resolve this question. The problem may be traceable to 
the spatially scattered data sample. A sample of municipalities rather than counties 
might retum more conclusive and logical results. 

Conclusion 

The aim of this study was to measure the influence of transportation 
improvements on the local real price of houses in Iceland. The analysis was based on 
annual average house prices, distance from the CBD (the capital area), total 
household income, and several other relevant explanatory variables for all counties 
in Iceland from 1981 through 2005. Furthermore, separate analyses were carried out 
for the entire country and for the conurbation area only, in order to gain a better 
understanding of the situation and to strengthen the international comparability of 
the results. The data were analyzed with a fixed-effect model in several different 
versions. A semi-logarithm version of the model was most appropriate for the 
conurbation area, while a third-degree quadratic distance model was most 
appropriate for the all-county analysis. 

The analysis clearly shows that the relationship between local real house prices 
in Iceland and each county's distance from the CBD is statistically significant and 
negative. This means that transportation improvements which reduce the distance 
from the CBD increase the local price of houses. This generalization is subject to 
certain limitations. A decrease of one kilometer in the distance between a county and 
the CBD increased the real price of housing in that county by 0.26% when the model 
was used to analyze the conurbation area only - that is, counties within the range of 
0-120 km from the CBD. When the geographical scope of the model was extended 
and the model was tested for all counties, the corresponding figure was 0.5% in the 
range of 0-120 km from the CBD. Beyond 120 km, this negative correlation continued 
only until the distance reached 165 km from the CBD; beyond 165 km, the correlation 
became positive. The result for all counties implies that the relationship is strictly 
convex with respect to distance, especially in the range of 0-165 km from the CBD. 
This means that transportation improvements close to CBDs generally have a greater 
marginal impact on the local real price of houses than those which are farther away. 

A logical explanation of this is that the inhabitants of the areas adjacent to the capital 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


161 


area have higher preferences for access over amenity values than inhabitants of more 
distant areas. Furthermore, there are practical limits on the distance from the CBD to 
which commuting behavior and counterurbanization can extend. 

The general hypothesis that stems from this analysis is that in thinly populated 
countries with only one CBD, such as Iceland, transportation improvements which 
reduce the distance from a county to the CBD tend to increase local house prices 
within the range of 165 kilometers from the CBD, but reduce house prices beyond 
that. The results suggest that the increase will be largest for counties close to the CBD 
than those which are farther away. However, given reasonable skepticism regarding 
the results for locations beyond 165 km from the CBD, further analysis would be 
recommended. The author himself is attempting to collect data for a comparable 
analysis based on Icelandic municipalities rather than counties. This would enlarge 
the number of data points (especially regarding distance) and improve their density. 


Appendix I: Multicollinearity 

The following tables show the correlation coefficients between the explanatory 
variables of the data samples behind the present analyses, one for each period and 
geographical area. The periods involved are 1981-2005 and 1995-2005. The areas are 
the entire country and the conurbation area. The correlation coefficients confirm that 
there are negligible internal correlations and there is no serious threat of 
multicollinearity (Table 7 and Table 8). However, in the sample for the conurbation 
area only, the test suggests multicollinearity between the variables for local 
population (POPU) and road distance (RDIS, see Table 9 and Table 10). No attempts 
were made to compensate for this, for several reasons. One of the reasons was that 
the model for the conurbation area was not essential for confirming the convexity of 
the relationship between local house prices and transportation improvements. 

Table 7. Correlation test between explanatory variablesfor all counties, 1982-2005. 419 
observations. 



RDIS 

TINC 

HAGE 

HSIZ 

TUNN 

POPU 

ALEA 

RDIS 

1.0000 







TINC 

-0.0569 

1.0000 






HAGE 

0.0445 

0.4132 

1.0000 





HSIZ 

0.0795 

0.1096 

0.1997 

1.0000 




TUNN 

0.1138 

0.4898 

0.4026 

0.3443 

1.0000 



POPU 

-0.3530 

0.1829 

-0.0638 

-0.2700 

-0.1591 

1.0000 


ALEA 

0.1210 

0.1484 

0.0115 

0.0087 

0.1205 

-0.0122 

1.0000 






162 


The relationship between housing prices and transport improvements 


Tcible 8. Correlation test between explanatory variablesfor all counties, 1995-2005. 208 
observations. 



RDIS 

TINC 

HAGE 

HSIZ 

TUNN 

POPU 

ALEA 

INBA 

HNPP 

RDIS 

1.0000 









TINC 

-0.0596 

1.0000 








HAGE 

0.1453 

0.1025 

1.0000 







HSIZ 

0.1232 

-0.2126 

-0.0238 

1.0000 






TUNN 

0.2601 

0.2348 

0.2715 

0.2239 

1.0000 





POPU 

-0.3448 

0.2768 

-0.1748 

-0.3065 

-0.2551 

1.0000 




ALEA 

0.1852 

0.1543 

-0.0451 

-0.0264 

0.0985 

-0.0158 

1.0000 



INBA 

0.0212 

-0.3581 

-0.0525 

0.0249 

-0.1475 

-0.0059 

-0.1712 

1.0000 


HNPP 

0.2275 

0.0350 

0.2479 

0.2083 

0.3518 

-0.0682 

-0.0442 

-0.1926 

1.0000 


Table 9. Correlation test between explanatory variablesfor the conurbation area, 1982-2005. 
144 observations. 



RDIS 

TINC 

HAGE 

HSIZ 

TUNN 

POPU 

ALEA 

RDIS 

1.0000 







TINC 

-0.3550 

1.0000 






HAGE 

0.0139 

0.5748 

1.0000 





HSIZ 

0.2541 

0.3304 

0.5025 

1.0000 




TUNN 

0.0091 

0.2923 

0.3567 

0.4449 

1.0000 



POPU 

-0.7977 

0.2662 

0.0236 

-0.3817 

-0.1826 

1.0000 


ALEA 









Table 10. Correlation test between explanatory variablesfor the conurbation area, 1995-2005. 
66 observations. 



RDIS 

TINC 

HAGE 

HSIZ 

TUNN 

POPU 

ALEA INBA 

HNPP 

RDIS 

1.0000 








TINC 

-0.4406 

1.0000 







HAGE 

0.4811 

0.2040 

1.0000 






HSIZ 

0.5402 

-0.1722 

0.1630 

1.0000 





TUNN 

0.1114 

0.0467 

0.2635 

0.3976 

1.0000 




POPU 

-0.7970 

0.3617 

-0.2661 

-0.5686 

-0.2928 

1.0000 



ALEA 









INBA 

0.0599 

-0.4134 

-0.0265 

-0.0396 

-0.0846 

-0.0130 

1.0000 


HNPP 

-0.1402 

0.2502 

-0.0100 

0.1263 

0.2355 

0.3623 

. -0.4028 

1.0000 


Appendix II: Theoretical model 

According to Fujita (1989), the consumer maximizes his utility by choosing the 
best combination of lot size, s, and compensated goods, z, with respect to distance, r, 
when it comes to the choice of residence. 


maxí7(z,5), 










Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


163 


The consumer maximizes his utility with respect to his budget constraint. The total 
expenditures are divided between the house price, h, compensated goods, z, and 
transport cost, T. Furthermore, house prices are dependent on the lot size, s, and 
distance, /; and the transport cost is obviously dependent on distances. Thus, the 
maximum problem becomes subject to the following constraint, 

z + h(r)s = Y — T (r) 

The bid-rent curve will be found by solving the following maximization problem, 
defined by the following Lagrange function, 

L = U(z,s) — A(Y - T (r) - z - h(r)s) 


Thus, the first order condition becomes: 


dL 

dz 

dL 

ds 


dU 

dz 


+ A — 0 


dU 

ds 


+ A(h(r )) = 0 


— = Y-T(r)-z-h(r)s = 0 

dA 


(9) 

(10) 
( 11 ) 


Eq. 9 can be rewritten as: 



Furthermore, Eq. 10 can be rearranged as follows, 

ðy 

h(s) = -^- 


Thus, by embedding (6) into (7) 

ðy 

Ks) = f 

dz 


Eq. 11 can be rewritten as 



164 


The relationship between housing prices and transport improvements 


h(s ) = 


Y-T(r)-z 

s 


The following definition is helpful at this point: "the bid rent y/(r,u) is the maximum 
rent per unit of land that a household can pay for residing at distance r while 
enjoying a fixed utility level, u" (Fujita, 1989). Thus the relationship for the bid-rent 
curve becomes 


y/(r,u) = max- 


Y — T (r) — z 


U (z,s) = u 


(12) 


It can be confirmed, and should be rather obvious, that the maximum rent per unit of 
land is positively related to income, Y, and negatively related to distance, r, transport 
cost, T, compensated goods, z, and lot size, 5. 

According to Fujita (1989, pp. 16, 26; Kiel & McClain, 1995a, pp. 314-315) and 
Kiel and McClain, the general context from the basic model in Eq. 12 can be derived 
through a log linear utility function into an equation of the following form: 

h(r) = Ae~ hr (13) 

where h is the land value and A and b are positive constants. By taking the natural 
logarithm of both sides, Eq. 13 becomes 

\nh(r) = ln A-br (14) 

This equation is commonly known in this field of research, as argued before. 

Acknowledgements 

The author is grateful for the supervision of Gylfi Magnússon and Sveinn Agnarsson. 
Furthermore, the author is thankful for general comments from ívar Jónsson, Lilja 
Mósesdóttir, and Þorbergur Þórsson. Financial support for this research came from 
the Regional Development Office of West Iceland, Bifröst School of Business, the 
Icelandic Regional Development Institute, and the Icelandic Road Administration. 

References 

Alonso, W. (1964). Location and land use. Cambridge: Harvard University Press. 

Archer, W. R., Gatzlaff, D. H., & Ling, D. C. (1996). Measuring the importance of location in 
house price appreciation. Journal of Urban Economics, 40(3), 334-353. 

Bae, C.-H. C., Jun, M.-J., & Park, H. (2003). The impact of Seoul's subway Line 5 on residential 
property values. Transport Policy, 10(2), 85-94. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


165 


Baldwin, R. E. (2001). Core-periphery model with forward-looking expectations. Regional 
Science and Urban Economics, 31(1), 21-49. 

Baldwin, R. E v Forslid, R., Martin, P., Ottaviano, G., & Robert-Nicoud, F. (2003). Economic 
geography and public policy. Princeton: Princeton University Press. 

Blanchard, O. J. (1987). [Vector autoregressions and reality]: comment. Journal ofBusiness & 
Economic Statistics, 5(4), 449-451. 

Bowes, D. R., & Ihlanfeldt, K. R. (2001). Identifying the impacts of rail transit stations on 
residential property values. Journal ofUrban Economics, 50(1), 1-25. 

Capozza, D. R., & Helsley, R. W. (1989). The fundamentals of land prices and urban growth. 
Journal ofUrban Economics, 26(3), 295-306. 

Case, K. E., & Mayer, C. J. (1996). Housing price dynamics within a metropolitan area. 
Regional Science and Urban Economics, 26(3-4), 387-407. 

Cunningham, C. R. (2006). House price uncertainty, timing of development, and vacant land 
prices: evidence for real options in Seattle. Journal ofUrban Economics, 59(1), 1-31. 

Dahms, F., & McComb, J. (1999). 'Counterurbanization', interaction and functional change in 
a rural amenity area - a Canadian example. Journal ofRural Studies, 15(2), 129-146. 

De Bruyne, C., & Van Hove, J. (2006). Explaining the spatial variation in housing price: an 
economic geographic approach. Paper presented at the ECOMOD urban and regional 
modeling, 1-2 June 2006, Brussels, Belgium. 

Eshet, T., Baron, M. G., Shechter, M., & Ayalon, O. (2007). Measuring externalities of waste 
transfer stations in Israel using hedonic pricing. Waste Management, 27(5), 614-625. 

Evans, A. W. (1973). The economics of residential location. London: MacMillan. 

Fujita, M. (1989). Urban economic theory: land use and city size. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Fujita, M., & Thisse, J.-F. (2002). Economics of agglomeration: cities, industrial location, and 
regional growth. Cambridge: Cambridge University Press. 

Gibbons, S., & Machin, S. (2005). Valuing rail access using transport innovations. Journal of 
Urban Economics, 57(1), 148-169. 

Haurin, D. R., & Brasington, D. (1996). School quality and real house prices: inter- and 
intrametropolitan effects. Journal ofHousing Economics, 5(4), 351-368. 

Kiel, K. A., & McClain, K. T. (1995a). The effect of an incinerator siting on housing 
appreciation rates. Journal ofUrban Economics, 37 ( 3), 311-323. 

Kiel, K. A., & McClain, K. T. (1995b). House prices during siting decision stages: the case of 
an incinerator from rumor through operation. Journal of Environmental Economics and 
Management, 28(2), 241-255. 

Kiel, K. A., & Zabel, J. E. (1996). House price differentials in U.S. cities: household and 
neighborhood racial effects. Journal ofHousing Economics, 5(2), 143-165. 

Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal ofPolitical Economy, 
99, 483-499. 

McCann, P. (2001). Urban and regional economics. Oxford: Oxford University Press. 

McDonald, J. F., & Osuji, C. I. (1995). The effect of anticipated transportation improvement on 
residential land values. Regional Science and Urban Economics, 25(3), 261-278. 

McMillen, D. P. (2003). The return of centralization to Chicago: using repeat sales to identify 
changes in house price distance gradients. Regional Science and Urban Economics, 33(3), 
287-304. 



166 


The relationship between housing prices and transport improvements 


McMillen, D. P. (2004). Airport expansions and property values: the case of Chicago O'Hare 
Airport. Journal of Urban Economics, 55(3), 627-640. 

Mitchell, C. J. A. (2004). Making sense of counterurbanization. Journal ofRural Studies, 20(1), 
15-34. 

Muth, R. F. (1969). Cities and housing: the spatial pattern ofurban residential land use. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Sheppard, S., & Stover, M. E. (1995). The benefits of transport improvements in a city with 
efficient development control. Regional Science and Urban Economics, 25(2), 211-222. 

Smersh, G. T., & Smith, M. T. (2000). Accessibility changes and urban house price 

appreciation: a constrained optimization approach to determining distance effects. 
Journal ofHousing Economics, 9(3), 187-196. 

Stockdale, A., Findlay, A., & Short, D. (2000). The repopulation of rural Scotland: opportunity 
and threat. Journal ofRural Studies, 16(2), 243-257. 

Tyrvainen, L., & Miettinen, A. (2000). Property prices and urban forest amenities. Journal of 
Environmental Economics and Management, 39(2), 205-223. 

Wooldridge, J. M. (2002). Econometric analysis ofcross section and panel data. Cambridge: MIT 
Press. 

About the author 

Vífill Karlsson is assistant professor at the University of Akureyri and a consultant 

for the Regional Development Office of West Iceland. E-mail: vifill@vesturland.is. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


167 


POLICY ARTICLE 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 
í samvinnu við alþjóðafjármálastofnanir 
í skugga bankakreppu 

Hilmar Þór Hilmarsson 

Ágrip: Á undanfömum árum hafa mörg íslensk fyrirtæki verið að alþjóðavæða 
starfsemi sína. Ljóst er að íslensk fyrirtæki hafa yfir að ráða þekkingu og reynslu sem 
gæti nýst á nýmörkuðum í framtíðinni, ekki síst í orkumálum. Orkuframkvæmdir eru 
oft fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. Vegna yfirstandandi 
bankakreppu verður fjármögnum verkefna á nýmörkuðum mun vandasamari en áður 
var og því má telja að fjármögnun verkefna í samvinnu við alþjóðafjármálastofnanir sé 
kostur sem íslensk fyrirtæki þurfi að skoða í vaxandi mæli. Alþjóðafjármálastofnanir 
leggja almennt áherslu á samstarf við einkafyrirtæki til að stuðla að auknum hagvexti 
og minni fátækt í heiminum. Þjónustan sem þessar stofnanir bjóða einkafyrirtækjum 
er t.d.: (i) fjármögnun í formi eiginfjár þátttöku og/eða láns, (ii) tryggingar gegn 
stjórnmálaáhættu, (iii) tækniaðstoð, (iv) ráðgjöf og/eða upplýsingar. í þessari grein 
verður fjallað um þessa þjónustu alþjóðafjármálastofnana við einkageirann á 
nýmörkuðum og rætt um í hvaða tilvikum samstarf við þessar stofnanir geti nýst 
íslenskum fjárfestum. Þær stofnanir sem verða skoðaðar eru: (i) Alþjóðabankinn, (ii) 
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (iii) Þróunarbanki Asíu, (iv) Þróunarbanki 
Ameríku og (v) Þróunarbanki Afríku. 

Lykilorð: alþjóðavæðing fyrirtækja, nýmarkaðir, 
alþj óðf j ármálastofnanir, bankakreppa 

Abstract: In recent years many Icelandic companies have been going through a 
process of intemationalization. It is clear that Icelandic companies possess knowledge 
and experience that could be useful in emerging markets in the future, including in 
the energy sector. Energy projects are often capital intensive and have long repayment 
periods. Because of the ongoing banking crisis project financing in emerging markets 
will be more problematic than before and therefore project funding in partnership 
with international financial institutions could be an option which Icelandic firms 
increasingly need to consider. International financial institutions generally emphasize 
partnership with the private sector to increase economic growth and reduce poverty 
in the world. The services that international financial institutions offer are, for 
example: (i) equity financing and/or loans, (ii) investment guarantees against political 
risks (or non-commercial risks), (iii) technical assistance, and (iv) advisory services 
and/or information. This article will discuss the services that international financial 
institutions offer the private sector in emerging markets and in which cases this 
service could be useful for Icelandic investors. The institutions discussed will be: (i) 
the World Bank Group, (ii) the European Bank for Reconstruction and Development, 



168 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 


(iii) the Asian Development Bank, (iv) the Inter-American Development Bank, and (v) 
the African Development Bank. 


Keywords: internationalization of firms, emerging markets, 
intemational financial institutions, banking crisis 


Inngangur 

Á undanförnum árum hafa mörg íslensk fyrirtæki verið að alþjóðavæða starfsemi 
sína. Ljóst er að íslensk fyrirtæki hafa yfir að ráða þekkingu og reynslu sem gæti nýst 
á nýmörkuðum ( emerging markets ) ekki síst í orkumálum. Orkuframkvæmdir eru í 
eðli sínu fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. Vegna yfirstandandi 
bankakreppu verður fjármögnum verkefna á nýmörkuðum mun vandasamari en 
áður var og því má telja að fjármögnun verkefna í samvinnu við alþjóðafjármála- 
stofnanir sé kostur sem íslensk fyrirtæki þurfi að skoða í vaxandi mæli. Vera má að 
töluverður tími líði áður en íslensk orkufyrirtæki geta hafið útrás að nýju. Ýmsir 
aðilar hafa þó látið í ljós þá skoðun að nýting auðlinda íslands muni skapa 
möguleika fyrir þjóðina til að vinna sig úr núverandi efnahagsvanda og má meðal 
annars nefna nýlega grein Michael Porter og Christian Ketels sem báðir eru 
prófessorar við Harvard-háskóla (Porter og Ketels, 2008) og viðtal við Guðna 
Jóhannesson orkumálastjóra („Bjart yfir orkumálum þjóðarinnar", 2008). Mikilvægt 
hlýtur þó að teljast að þegar íslensk fyrirtæki ráðast í útrás á þessu sviði að nýju að 
þau tryggi sér trausta og öfluga samstafsaðila, bæði til þess að tryggja betri aðgang 
að fjármagni, og líka vegna þess að ísland er smáþjóð sem getur mátt sín lítils ef 
ágreiningur kemur upp við stærri þjóðir. 

Einkageirinn og alþjóðafjármálastofnanir á nýmörkuðum 

Einkageirinn gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingarstarfi á nýmörkuðum og 
leggja alþjóðafjármálastofnanir í vaxandi mæli áherslu á samstarf við einkafyrirtæki 
til að stuðla að auknum hagvexti og minnkun fátæktar í heiminum. Þegar talað er um 
nýmarkaði í þessari grein er átt við lönd með lágar eða meðaltekjur á íbúa skv. 
Alþjóðabankanum (sjá t.d. International Finance Corporation, 2006). Sú þjónusta sem 
þessar stofnanir bjóða upp á á nýmörkuðum er t.d.: (i) fjármögnun í formi 
eiginfjárþátttöku og/eða láns, (ii) tryggingar t.d. gegn stjómmálaáhættu, (iii) 
tækniaðstoð, (iv) ráðgjöf og/eða upplýsingar. Auk þess eiga þessar stofnanir í 
viðræðum við stjórnvöld nýmarkaða um bætta efnahagsstjórn meðal annars með það 
að markmiði að skapa hagstæðara viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir einka- 
fyrirtæki. Þá lána alþjóðafjármálastofnanir til hins opinbera til ýmissa verklegra 
framkvæmda (projects) t.d. í orkumálum, vegamálum, og í fjármálageiranum, og gera 
um leið kröfu um að verkin séu boðin út. Þannig skapast tækifæri fyrir einkafyrirtæki 
að bjóða í framkvæmdir á vegum hins opinbera. 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


16 9 


í þessari grein verður fjallað um þessa þjónustu alþjóðafjármálastofnana við 
einkageirann og rætt um í hvaða tilvikum samstarf við þessar stofnanir geti nýst 
íslenskum fjárfestum á nýmörkuðum. Þessar stofnanir starfa einnig með opinbera 
geiranum en um þá starfsemi verður lítið fjallað hér. 

Þær stofnanir sem skoðaðar verða eru eftirfarandi: 

(i) Alþjóðabankinn (World Bank Group), http://www.worldbank.org 

(ii) Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (European Bankfor Reconstruction and 
Development, EBRD), http://www.ebrd.org 

(iii) Þróunarbanki Asíu (Asian Development Bank, AsDB), http://www.adb.org 

(iv) Þróunarbanki Ameríku (Inter-American Development Bank, IDB), 
http://www.iadb.org 

(v) Þróunarbanki Afríku (African Development Bank, AfDB), http://www.afdb.org 

Alþjóðabankinn hefur þá sérstöðu meðal þeirra stofnana sem hér er fjallað um 
að hann starfar í öllum þeim heimsálfum þar sem nýmarkaðslönd er að finna. EBRD 
afmarkar sig við Evrópu og Mið-Asíu, AsDB starfar í Asíu og í Kyrrahafsríkjum, 
AfDB í Afríku og IDB í Mið- og Suður-Ameríku. Þó allir bankarnir nema 
Alþjóðabankinn takmarki starfsemi sína við ákveðnar álfur eiga svæðabankamir það 
sameiginlegt að mörg aðildarríkja þeirra eru utan þeirra svæða sem þeir starfa á. T.d. 
eru öll Norðurlöndin nema ísland aðilar að AsDB, AfDB og IDB. 

Meginmarkmið allra þeirra stofnana, sem að ofan em taldar, er að örva hagvöxt 
og minnka eða eyða fátækt í þeim löndum sem þær aðstoða. Til að ná markmiðum 
sínum eiga þessar stofnanir í stöðugum viðræðum við þróunarríki um bætta 
efnahagsstjórn. Deila má um samband góðrar efnahagsstjórnar og hagvaxtar og um 
samband hagvaxtar og minnkunar fátæktar í þróunarríkjum og hafa ýmsir 
fræðimenn fjallað um þetta á undanförnum árum og áratugum. Ljóst er að til lengri 
tíma litið vinnst stríðið gegn fátækt í heiminum ekki nema með hagvexti í fátækustu 
löndum heimsins. Fræg er rannsókn Burnside og Dollar sem sýndi að þróunaraðstoð 
skilar aðeins hagvexti í löndum, sem hafa góða efnahagsstjórn (good economic policy) 
(Burnside og Dollar, 2000). Burnside og Dollar drógu meðal annars þá ályktun að til 
þess að auka mætti áhrif þróunaraðstoðar á hagvöxt þróunarríkja þyrfti að leggja 
aukna áherslu á að skilyrða þróunaraðstoð við góða efnahagsstjóm í viðkomandi 
þróunarríki. Fleiri fræðimenn hafa gert sambærilegar rannsóknir og komist að 
svipuðum niðurstöðum meðan aðrir draga niðurstöður rannsókna Burnside og 
Dollars nokkuð í efa (sjá t.d. Easterly, Levine og Roodman, 2004). Easterly, Levine og 
Roodman afneita niðurstöðum Burnside og Dollars ekki alfarið en benda á að frekari 
rannsókna sé þörf. Ólíklegt er að endanleg niðurstaða fáist í þetta mál á næstunni eða 
að töfralausnir finnist. Þó verður að telja líklegt að hagkerfi, sem hafa trausta 
efnahagsstjórn, eru opin fyrir viðskiptum við önnur lönd, stunda markaðsbúskap, 
hafa lög og reglugerðir sem skapa heilbrigt umhverfi fyrir einkageirann, aðhald í 
ríkisfjármálum, hóflega skuldabyrði, stöðugt verðlag, heiðarleika og lýðræði, vaxi 



170 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 


hraðar en hagkerfi þar sem efnahagstjórn er í ólestri og spilling er ríkjandi (sjá t.d. 
Rajan, 2005). Einnig verður að telja líklegt að fjárfesting í mennta- og heilbrigðis- 
málum bæti ekki aðeins lífskjör fólks heldur örvi hagvöxt til lengri tíma. 

í viðræðunum um bætta efnahagsstjórn nýmarkaða hafa alþjóðafjármála- 
stofnanirnar lagt vaxandi áherslu á að landið sem aðstoðina þiggur leiði viðræðurnar 
og er þá gjarnan talað um eignarhald landsins (country ownership) á þeirri stefnu sem 
á endanum er tekin. Með umræðum um efnahagsumbætur og þeirri ráðgjafa- 
þjónustu sem venjulega fylgir geta alþjóðafjármálastofnanir þó haft mótandi áhrif á 
efnahagsstefnu landa. Þessar stofnanir veita líka oft fjárlagastuðning (budget support) 
sem er háður skilyrðum (conditions) um að framkvæma þær umbætur sem samið 
hefur verið um, og veita tækniaðstoð til að aðstoða stjórnvöld landanna við 
framkvæmd efnahagsumbótanna. Allar þessar stofnanir eiga það sameiginlegt að 
leggja mikla áherslu á bætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir fyrirtæki á 
nýmörkuðum. Slíkt er gert m.a. til að örva alþjóðaviðskipti og auka erlenda 
fjárfestingu sem aftur er ein meginforsenda hagvaxtar í löndunum. 

ísland er aðeins aðili að tveimur þeirra stofnana sem fjallað verður um í þessari 
grein, það er Alþjóðabankanum og EBRD, og verður því meðal annars rætt um hvort 
ástæða sé til þess að ísland sæki um aðild að hinum þremur stofnunum (þ.e. AsDB, 
IDB og AfDB) m.a. til að styrkja alþjóðavæðingu íslenskra fyrirtækja. Þetta er 
mikilvæg spuming sérstaklega í ljósi þess að íslenskir fjárfestar hafa verið með 
fyrirætlanir um stórar fjárfestingar, sérstaklega í orkumálum, í löndum sem geta 
talist áhættusöm og má því ætla að þjónusta þessara stofnana geti haft meiri þýðingu 
fyrir íslensk fyrirtæki en áður var. Auk þess mun yfirstandandi fjármálakreppa gera 
fjármögnun verkefna mun vandasamari en áður var. Dæmi um íslensk fyrirtæki á 
sviði orkumála eru Enex, Geysir Green Energy, Reykjavík Energy Invest. 1 Dæmi um 
fyrirhugaða starfsemi og/eða fjárfestingar í orkumálum eru í Asíulöndum eins og 
Indónesíu, Filippseyjum og Kína; í Evrópu Ungverjaland og Pólland; og í Afríku hafa 
verið ráðagerðir um framkvæmdir í Djibouti, o.s.frv. 

Ljóst er að eftirspurn eftir rafmagni á næstu árum og áratugum mun vaxa mikið 
og langmest á nýmörkuðum (sjá t.d. Tooman, 2004). Þessi þróun getur skapað mikla 
möguleika fyrir íslenska fjárfesta og sérfræðinga í orkumálum. Jafnframt er ljóst að 
aukin áhætta getur fylgt fjárfestingu yfir landamæri (sjá t.d. Meldrum, 2000). Þetta á 
sérstaklega við þegar fjárfest er á nýmörkuðum í verkefnum sem hafa langan 
endurgreiðslutíma. Ein leið fjárfesta til þess að draga úr þessari áhættu er samstarf 
við þær alþjóðafjármálastofnanir sem fjallað verður um í þessari grein. 


1 Upplýsingar um verkefni þessara fyrirtækja á erlendri grund er meðal annars að finna á 

heimasíðum þeirra, sjá: http://www.enex.is (Enex); http://www.rei.is (Reykjavík Energy Invest); og 
http://www.geysirgreenenergy.com (Geysir Green Energy). 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


171 


Alþjóðabankinn og stofnanir hans 

Alþjóðabankinn var stofnaður árið 1945 og eru höfuðstöðvar hans í Washington, D.C. 
ísland var í hópi stofnaðila bankans. Bankinn var upphaflega settur á fót til þess að 
endurreisa Evrópu eftir eyðileggingu seinni heimsstyrjaldarinnar. Á síðustu 
áratugum hefur starfsemi hans snúist um að þjóna þróunarlöndum og stuðla að 
uppbyggingu meðal þeirra. Alþjóðabankinn skiptist nú í eftirfarandi fimm stofnanir: 

(i) Alþjóðabanki til enduruppbyggingar og þróunar (International Bankfor 
Reconstruction and Development, IBRD) stofnaður árið 1945. 

(ii) Alþjóðaframfarastofnunin ( International Development Association, IDA) stofnuð 
árið 1960. 

(iii) Alþjóðalánastofnunin ( International Finance Corporation, IFC) stofnuð árið 1956. 

(iv) Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin (Multilateral Investment Guarantee 
Agency, MIGA) stofnuð árið 1988. 

(v) Alþjóðlega stofnunin til lausnar fjárfestingadeilum (International Centrefor 
Settlement oflnvestment Disputes, ICSID) stofnuð árið 1966. 

Alþjóðabanki til enduruppbyggingar og þróunar, IBRD, lánar til meðaltekju- 
landa. Til meðaltekjulanda teljast t.d. flest lönd Mið- og Austur-Evrópu og 
Eystrasaltsríkin. IBRD lánar til hins opinbera á vöxtum sem eru nokkru lægri en 
markaðsvextir og krefst stofnunin ríkisábyrgðar á þeim lánum sem hún veitir. íslensk 
fyrirtæki geta því ekki tekið lán hjá stofnuninni. Aftur á móti krefst stofnunin þess að 
þau verkefni sem hún fjármagnar séu boðin út og geta íslensk fyrirtæki því tekið þátt 
í útboðum hennar og selt henni ráðgjafaþjónustu. 

Alþjóðaframfarastofnunin, IDA, lánar til fátækustu þróunarlandanna á góðum 
kjörum (concessional loans). Líkt og með IBRD lánar stofnunin til hins opinbera og 
krefst ríkisábyrgðar á þeim lánum sem hún veitir. Þar sem lán IDA eru til fátækustu 
þróunarlandanna eru þau vaxtalaus, án afborgana fyrstu 10 árin, og greiðast upp á 
fjörutíu árum. Mörg Afríkulönd sunnan Sahara (Sub-Saharan Africa) fá lán hjá IDA. 
Líkt og með IBRD hafa íslensk fyrirtæki möguleika á að taka þátt í útboðum sem 
fjármögnuð eru af stofnuninni og selja ráðgjafaþjónustu vegna þeirra verkefna sem 
stofnunin fjármagnar. 

Auk lána til verklegra framkvæmda veita IBRD og IDA lán sem krefjast 
kerfislægra breytinga (structural adjustment). Slík lán eru veitt með skilyrðum 
(conditions) meðal annars um bætta efnahagsstjórn og stjórnsýslu lántökulandanna. 

Alþjóðalánastofnunin, IFC, hefur það hlutverk að örva einkaframtak og aðstoða 
einkafyrirtæki á nýmörkuðum. Hún veitir lán og kaupir hlutafé í arðvænlegum 
verkefnum (viable projects). Þar sem lán IFC eru til einkageirans eru þau án 
ríkisábyrgðar. Stofnunin getur aðstoðað einkafyrirtæki við að útvega (mobilize) 
fjármagn frá öðrum aðilum. Hún veitir tækniaðstoð (technical assistance) og 
ráðgjafaþjónustu (advisory services). 



172 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 


Þátttaka IFC í verkefnum veitir visst öryggi og tryggingu fyrir fjárfesta á 
nýmörkuðum. Stofnunin aðstoðar við samningagerð, og þátttaka hennar dregur úr 
stjórnmálaáhættu. Þátttaka IFC getur virkað sem hvati (catalyst) fyrir aðra fjárfesta og 
lánveitendur að taka þátt í verkefnum á nýmörkuðum. 

Alþjóðalánastofnunin og Alþjóðabankinn bjóða einnig uppá sjóð sem ætlaður er 
fyrir samstarf við sveitarfélög (the Municipal Fund) sem krefst ekki ríkisábyrgðar. 
Sjóðnum er meðal annars ætlað að stuðla að verkefnum á sviði orkumála (t.d. 
hitaveituframkvæmda), vatnsveitu, og samgöngumála o.s.frv. og gæti því verið 
athyglisverður vettvangur samstarfs fyrir íslensk fyrirtæki meðal annars vegna þess 
að oft er um að ræða fjármagnsfrek fyritæki. 

Alþjóðalánastofnunin stjómar tækniráðgjafasjóðum (Technical Assistance Trust 
Funds) sem þróuð aðildarríki hennar fjármagna og er í raun styrkur frá þróuðum 
ríkjum til nýmarkaða. Einn slíkur sjóður er fjármagnaður af íslenska ríkinu. 
Tækniráðgjafasjóðir IFC leggja meðal annars til fé til þess að undirbúa verkefni á 
vegum einkageirans á nýmörkuðum, t.d. til að gera hagkvæmnisathuganir 
(preparation of feasihility studies), og undirbúa einkavæðingu (technical advisory services 
on privatizations). Tækniráðgjafasjóðunum er stjórnað eftir reglum IFC í samráði við 
löndin sem gefa féð (donors). 

IFC rekur ráðgjafaþjónushi vegna erlendrar fjárfestingar (Foreign Investment 
Advisory Service, FIAS, www.fias.net) síðan 1985. FIAS veitir stjórnvöldum 
nýmarkaða m.a. ráð vegna lagasetningar, stefnumörkunar, reglugerða og stofnana 
sem tengjast erlendri fjárfestingu. 

IFC og þær stofnanir Alþjóðabankans sem lána beint til hins opinbera, þ.e. 

IBRD og IDA, stunda sameiginlega rannsóknir á viðskipta- og fjárfestingaumhverfi 
landa. Árlega er gefin út skýrsla, Doing Business (www.doingbusiness.org), sem 
veitir upplýsingar um viðskipta- og fjárfestingaumhverfi flestra landa heimsins (í 
Doing Business skýrslunni 2008 er fjallað um 178 lönd). í skýrslunni má sjá hvaða 
lönd bæta sig og hvaða löndum fer aftur. Slíkar upplýsingar geta verið gagnlegar 
fyrir ákvarðanatöku fjárfesta í einkageiranum en skapa jafnframt visst aðhald fyrir 
stjómvöld hvers lands sem skoðað er. 

Þau atriði sem stofnunin skoðar og eru í svokölluðum Doing Business 
gagnagrunni www.doingbusiness.org eru: 

(i) Stofnun fyrirtækja (s tarting a business), 

(ii) Leyfisveitingar (dealing with licenses ), 

(iii) Ráðningar starfsfólks (employing workers), 

(iv) Skrásetning eigna (registering property), 

(v) Aðgengi að lánum (getting credit), 

(vi) Öryggi fjárfesta (protecting investors), 

(vii) Greiðsla opinberra gjalda (paying taxes), 

(viii) Viðskipti á milli landa (trading across borders), 

(ix) Samningar og eftirfylgni (enforcing contracts) og 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


173 


(x) Uppgjör og lokun fyrirtækja ( closing a business). 

í skýrslum Alþjóðabankans, Doing Business, er ítarleg lýsing á þeirri 
aðferðafræði sem notuð er fyrir hvern þessara mælikvarða. Auk þess hefur stofnunin 
birt margar ritrýndar greinar sem fjalla um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið til 
þess að bæta þessa aðferðafræði (World Bank, 2007). Augljóst er að upplýsingarnar 
geta verið gagnlegar fyrir fjárfesta á nýmörkuðum og eru bestu fjárfestingatækifærin 
ekki endilega í þeim löndum sem hafa besta viðskipta- og fjárfestingaumhverfið, 
heldur í þeim löndum sem hafa umhverfi sem er ábótavant, en fer ört batnandi. Þetta 
á m.a. við mörg þeirra landa sem átt hafa í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. 
Mælingar Alþjóðabankans á viðskipta- og fjárfestingaumhverfi landa eru einnig 
mikilvægar að því leyti að þær hvetja stjórnvöld nýmarkaða til umbóta. 

Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin, MIGA, veitir ábyrgðir gegn 
svokallaðri pólitískri áhættu vegna fjárfestinga fyrirtækja á nýmörkuðum. Ljóst er að 
slík ábyrgð alþjóðastofnunar dregur úr áhættu vegna erlendra fjárfestinga. Minni 
áhætta getur lækkað kostnað við fjármögnun og skapað tækifæri á lengri lánstíma. 
Þróunarríki myndu venjulega hika við að grípa til aðgerða gegn fjárfestingum, sem 
MIGA er þátttakandi í, t.d. af ótta við að það hefði neikvæð áhrif á samskipti þeirra 
við IDA og eða IBRD og hugsanlega stöðvun lánveitinga (sjá t.d. West, 1999). 

Tilgangur Alþjóðlegu stofnunarinnar til lausnar fjárfestingadeilum, ICSID, er að 
veita þjónustu til lausnar á deilum sem upp geta komið vegna fjárfestinga fyrirtækja 
aðildarríkja í öðru ríki. 

Eins og ljóst má vera af því sem upp hefur verið talið hér að framan er starfsemi 
og þjónusta Alþjóðabankans mjög fjölþætt enda er Alþjóðabankinn stærsta alþjóða- 
fjármálastofnunin og er hann mjög áhrifamikill í allri umræðu um efnahags- 
uppbyggingu á nýmörkuðum. Stofnunin leggur vaxandi áherslu á samstarf við 
einkageirann og bætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir hann. í baráttu sinni 
fyrir bættri efnahagsstjórn og stjómsýslu þróunarlanda vinnur Alþjóðabankinn oft 
náið með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (International Monetary Fund, IMF). 

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu 

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu, EBRD, var stofnaður árið 1991 í kjölfar falls 
Sovétríkjanna. Hlutverk bankans er að stuðla að umskiptum (transition) landanna í 
Mið- og Austur Evrópu og ClS-löndunum (Commonwealth of Independent States) frá 
miðstýrðum áætlunarbúskap Sovétríkjanna til markaðshagkerfis. Líkt og IFC veitir 
EBRD lánsfé, hlutafé og ábyrgðir til verkefna á vegum einkageirans á nýmörkuðum. 
ísland var meðal stofnaðila EBRD og heyra málefni EBRD undir 
viðskiptaráðuneytið. 2 


2 Þessi skipan mála er nokkuð undarleg í ljósi þess að þróunarmál almennt, þar á meðal öll málefni 
Alþjóðabankans, heyra undir utanríkisráðuneytið. 



174 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 


Viðskiptaráðuneytið hefur nýlega haldið kynningarfund um starfsemi EBRD á 
íslandi („Ný fjárfestingartækifæri", 2007). Þar var meðal annars lögð áhersla á ný 
fjárfestingatækifæri í Rússlandi, Aushir-Evrópu og Mið-Asíu á sviði banka- og 
orkumála og vegna einkavæðingar. EBRD leggur einnig áherslu á þá sérfræðiráðgjöf 
sem stofnunin getur veitt auk fjármögnunar í formi lána og hlutafjár. Ljóst er að eftir 
að hafa starfað í 17 ár á nýmörkuðum Aushir-Evrópu og Mið-Asíu hefur EBRD mikla 
þekkingu á þessu svæði og þeim möguleikum sem það hefur upp á að bjóða og hvað 
ber að varast. 

Á kynningarfundi sínum í mars 2007 lögðu fulltrúar EBRD áherslu á samstarf 
við fyrirtæki og banka sem eiga í viðskiptum í Rússlandi, Austur-Evrópu og Mið- 
Asíu og fyrirtæki sem eru að leita að fjárfestingatækifærum þar. EBRD gæti verið 
fýsilegur samstarfsaðili fyrir fyrirtæki sem vilja minnka áhættu í viðskiptum í 
þessum löndum og fyrirtæki sem vilja nýta sér fjármagn til uppbyggingar og/eða 
stækkunar. 

Alþjóðafjármálastofnanir sem ísland er ekki aðili að 

Aðrar alþjóðafjármálastofnanir sem fjallað er um í þessari grein eiga það 
sameiginlegt að ísland á ekki aðild að þeim. Þessar stofnanir eru Þróunarbanki Asíu 
(AsDB), Þróunarbanki Ameríku (IDB) og Þróunarbanki Afríku (AfDB). í um- 
fjölluninni um þessar stofnanir verður því meðal annars fjallað um þá sérstöðu sem 
þessir bankar hafa og suma þeirra þátta sem hafa þarf í huga í ákvarðanatöku um 
hvort ísland ætti að sækja um aðild að þeim. 

Þróunarbanki Asíu 

Þróunarbanki Asíu, AsDB, var stofnaður árið 1966 og hefur höfuðstöðvar í Manila á 
Filippseyjum. Bankinn leggur áherslu á samstarf við einkageirann í Asíu og í 
Kyrrahafsríkjum og fullyrðir að Asía verði ekki þróuð nema með fjármagni frá 
einkageiranum: „Only the private sector can provide the trillions of investment 
dollars needed in the foreseeable future" (Asian Development Bank 2008a, bls. 1). 
Varðandi fjármögnun í einkageiranum kaupir AsDB hlutafé í einkafyrirtækjum, veitir 
lán og ábyrgðir, þar á meðal ábyrgðir gegn stjórnmálaáhættu (political risk 
guarantees). Bankinn einbeitir sér að uppbyggingu í fjármálageiranum og 
uppbyggingu á grundvallarinnviðum (infrastructure) þeirra landa sem hann veitir 
aðstoð (Asian Development Bank, 2008b). Meðal þeirra innviða sem bankinn leggur 
áherslu á er fjárfesting í orkugeiranum. 

Sú staðreynd að AsDB hefur mikla þekkingu á fjármálageiranum og 
fjármálamörkuðum í Asíu auk mikillar reynslu og þekkingar á uppbyggingu 
orkugeirans er ærin ástæða til þess að kanna fýsileika þess að ísland gerist aðili að 
bankanum. Þar með hefðu íslensk stjórnvöld greiðari aðgang að upplýsingum um 
nýmarkaði Asíu og íslensk fyrirtæki gætu nýtt sér þær fjármálaafurðir (financial 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


175 


prodncts), tækniaðstoð og ráðgjöf sem AsDB hefur upp á að bjóða. Hafa verður í huga 
að AsDB hefur starfað í Asíu í yfir 40 ár og hefur unnið með einkageiranum þar í 25 
ár. Bankinn er í eigu 67 landa bæði innan og utan Asíu sem dregur verulega úr líkum 
þess að stjórnvöld þess lands sem fjárfest er í hafi óeðlileg afskipti af þeirri starsemi 
sem bankinn tekur þátt í. Þátttaka AsDB í verkefnum gefur þeim ákveðinn 
gæðastimpil sem stjórnvöld þess lands, sem fjárfest er í, telja oft mikils virði. Bankinn 
á í viðræðum við aðildarríki sín um umbætur í þeim geirum sem hann fjárfestir í og 
getur því stuðlað að bættu viðskiptaumhverfi og aðstoðað við að ryðja burt 
hindrunum sem verða á vegi fyrirtækja sem hann starfar með. Loks er bankinn í 
sambandi við fjölda fjármálastofnana og annarra fyrirtækja í þeim löndum sem hann 
starfar í auk annarra alþjóðlegra sambanda sem geta stutt verkefnin sem hann tekur 
þátt í (Asian Development Bank, 2007). 

Öll Norðurlöndin nema ísland eru aðilar að þessari stofnun. Þrátt fyrir ótal 
ferðir viðskiptasendinefnda til Asíu með þátttöku ráðherra hefur utanríkisráðuneytið 
ekki enn séð ástæðu til að kanna fýsileika aðildar. Eins og með aðrar alþjóðafjármála- 
stofnanir væri hluti af könnun á fýsileika um aðild að skoða kjör á þeim lánum sem 
bankinn býður og kostnað af annarri þjónustu sem hann veitir, sem auðvitað gæti 
haft áhrif á endanlega ákvörðun um hvort og hvenær ástæða væri til að sækja um 
aðild að bankanum. Yfirstandandi fjármálakreppa og áhugi íslenskra fyrirtækja á 
Asíu ættu þó að gefa íslenskum stjórnvöldum fulla ástæðu til að skoða aðild í fullri 
alvöru. 

Þróunarbanki Ameríku 

Þróunarbanki Ameríku, IDB, var stofnaður árið 1960 og hefur höfuðstöðvar í 
Washington, D.C. Bankinn þjónar bæði hinu opinbera og einkageiranum. IDB hefur 
sérstaka einkageiradeild (Private Sector Department) sem stofnuð var árið 1994 og 
veitir hún lán og ábyrgðir til verkefna á vegum einkageirans án ríkisábyrgðar. Auk 
þess hefur IDB tvær stofnanir sem þjóna einkageiranum sérstaklega. Þessar stofnanir 
eru: 

(i) Ameríska fjárfestingastofnunin (Inter-American Investment Corporation, IIC) 

stofnuð árið 1986, og 

(ii) Fjölþjóðlegi fjárfestingasjóðurinn (Multilateral Investment Fund, MIF) sem var 

stofnaður árið 1992. 

IIC kaupir m.a. hlutafé, veitir ábyrgðir og lánar til einkageirans og MIF veitir 
m.a. tækniaðstoð (Inter-American Development Bank, 2006). Þegar bankinn lánar til 
hins opinbera og á í viðræðum við stjómvöld um opinbera stefnumörkun beitir hann 
sér fyrir bættu viðskipta- og fjárfestingaumhverfi fyrir einkageirann enda telur hann 
óhagstætt viðskipta- og fjárfestingaumhverfi vera eina helstu hindrun fyrir vexti 
einkageirans á nýmörkuðum Ameríku (Inter-American Development Bank, 2004). 
IDB leggur áherslu á að beita sér fyrir umbótum á þessu sviði, sérstaklega vegna þess 



176 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 


að venjuleg fyrirtæki hafi takmarkaða möguleika á að hafa áhrif á opinbera 
stefnumörkun (Inter-American Development Bank, 2004). 

IDB hefur ýmsa styrkleika sem verðugt væri fyrir íslensk stjórnvöld að hugleiða 
í tengslum við hugsanlega aðild að stofnuninni. IDB hefur í gegnum árin þróað sterk 
sambönd við stjómvöld Mið- og Suður-Ameríkuríkja og getur þess vegna haft ítök ef 
opinber stefnumörkun á einstökum sviðum ógnar tilveru einkafyrirtækja. IDB hefur 
unnið með einkageiranum í þessum heimshluta í meira en 20 ár og hefur þess vegna 
reynslu og sambönd sem geta skipt fyrirtæki máli. Stofnunin hefur stuðning 
aðildarríkja bæði innan og utan álfunnar sem hún starfar í. IDB getur lánað til langs 
tíma og aðstoðað við að útvega frekari fjármuni frá öðrum stofnunum og fyrirtækjum 
ef á þarf að halda líkt og IFC og AsDB. Aðild IDB dregur líka úr þeirri stjórnmála- 
áhættu sem erlendir fjárfestar geta staðið frammi fyrir. Svona mætti lengi telja, en 
eins og með aðrar stofnanir þurfa fyrirtæki sem vinna með IDB að kynna sér 
vandlega kostnaðinn sem er því samfara að vinna með stofnuninni, hvort sem um 
lántöku, ábyrgðir, tækniaðstoð, ráðgjöf, eða aðra þjónustu er að ræða. 

Þróunarbanki Afríku 

Þróunarbanki Afríku, AfDB, var stofnaður árið 1963 og hefur höfuðstöðvar á 
Fílabeinsströndinni. AfDB býður upp á svipaða þjónustu og hinir svæðabankamir: 
lán, hlutafé, ráðgjöf, o.s.frv. Aðild að AfDB gæti líka verið fýsileg frá viðskipta- 
sjónarmiði þar sem um leið myndi opnast leið fyrir íslensk fyrirtæki að bjóða 
þjónustu sína í útboðum AfDB. Auk þess hefur mestur hluti tvíhliða þróunaraðstoðar 
íslands farið til Afríku og gæti aðild að bankanum skapað grundvöll fyrir auknu 
samstarfi við AfDB og veitt íslenskum stjómvöldum greiðari aðgang að upplýsingum 
um Afríkulönd (t.d. ef ný samstarfslönd eru valin). Aðild að AfDB gæti líka veitt 
íslenskum stjórnvöldum greiðari aðgang að ráðamönnum í Afríku sem gæti komið 
sér vel í bæði í opinberu þróunarstarfi og uppbyggingarstarfi á vegum einkageirans. 

Lokaorð 

Spyrja má hvers vegna íslensk fyrirtæki hafa enn sem komið er lítið notað þjónustu 
alþjóðafjármálastofnana? Því er meðal annars til að svara að íslendingar hafa enn 
sem komið er ekki fjárfest mikið á nýmörkuðum þar sem alþjóðafjármálastofnanir 
starfa. íslensk fyrirtæki og verkefni þeirra hafa verið smá í alþjóðlegu samhengi. 
Einnig má nefna skort á þekkingu á alþjóðafjármálastofnunum sem ísland er aðili að, 
s.s. Alþjóðabankanum og EBRD, og þá staðreynd að ísland er ekki aðili að öllum 
helstu stofnununum t.d. AsDB, IDB, AfDB. Loks hefur framboð á ódýru erlendu 
lánsfé frá einkabönkum verið mikið þar til nú nýverið. 

Á undanförnum árum hafa orðið breytingar. íslensk fyrirtæki eru farin að sækja 
fram á nýmörkuðum og eru stærri og öflugri en áður var. Nægir þar að nefna 
fyrirtæki í orkugeiranum og fjármálageiranum. Ljóst er að fjárfestingar í orku- 



Bifröst Journal ofSocial Science — 2 (2008) 


177 


geiranum eru oft fjármagnsfrekar og hafa langan endurgreiðslutíma. Arðsemi slíkra 
fjárfestinga er auk þess oft háð ákvörðunum stjórnvalda nýmarkaða. Meðal annars af 
þessum sökum gæti samstarf við alþjóðafjármálastofnanir verið fýsilegt í þeim 
tilgangi að draga úr áhættu íslenskra fyrirtækja. 

Enn skortir þó þekkingu á þeim alþjóðafjármálastofnunum sem ísland er aðili 
að og íslensk stjórnvöld þurfa að skoða aðild að fleiri alþjóðafjármálastofnunum og 
íhuga þátttöku. Þar gæti reynst gagnlegt að starfa með hinum Norðurlöndunum líkt 
og gert er hjá Alþjóðabankanum. Þörf er á að verja meira fjármagni til að rækja 
samskipti við alþjóðafjármálastofnanir. 

Gagnlegt gæti verið að virkja betur íslenska sérfræðinga til samstarfs við 
alþjóðafjármálastofnanir og vel mætti hugsa sér að háskólar á íslandi tækju í auknum 
mæli að sér kennslu um hlutverk og starfsemi alþjóðafjármálastofnana og athuganir 
á fýsileika þess að við gerumst aðilar að einstökum stofnunum og hvaða tæki 
einstakar stofnanir bjóða uppá sem best gætu nýst íslenskum fyrirtækjum. 

Aðild að alþjóðafjármálastofnunum er sérstaklega íhugunarverð fyrir smáþjóðir 
eins og ísland í þeim tilgangi að draga úr áhættu, sérstaklega á nýmörkuðum þar 
sem íslendingar þekkja lítt til viðskiptalega, menningarlega og pólitískt. í sumum 
tilvikum rækja íslensk stjómvöld stjórnmálasamband við nýmarkaðslönd takmarkað, 
og hafa t.d. í mörgum tilvikum ekki sendiráð. Núverandi bankakreppa hefur líka 
sýnt að smáríki eins og ísland geta átt undir högg að sækja ef deilur koma upp í 
samskiptum við stærri ríki. 

Að lokum verður að hafa í huga, eins og fyrr hefur verið nefnt, hvað samstarf 
við alþjóðafjármálastofnanir kostar, bæði þegar þær veita lán, og þegar þær selja aðra 
þjónustu sem sóst er eftir hverju sinni. Auðvitað getur slíkt haft úrslitaáhrif á 
fýsileika þess að íslensk fyrirtæki starfi með alþjóðafjármálastofnunum á 
nýmörkuðum. Hins vegar er ljóst að vegna þeirrar alþjóðlegu fjármálakreppu sem nú 
stendur yfir gæti verið fýsilegt fyrir íslensk fyrirtæki að skoða betur þá kosti sem 
alþjóðalánastofnanir bjóða vegna fjárfestinga á nýmörkuðum. 

Heimildir 

Asian Development Bank. (2007). Private sector finance - catalyzing private investment in Asia 
and the Pacific. http://www.adb.org/Documents/Brochures/Private_Sector/2007/psod- 
brochure-2007.pdf. 

Asian Development Bank. (2008a). Private sector development. 

http://www.adb.org/Documents/Brochures/InBriefs/Private-Sector-Development.pdf. 
Asian Development Bank. (2008b). Private sector finance. Catalyzing private investment in the 
Asia and Pacific region. http://www.adb.org/Documents/Brochures/Private_Sector/2008/ 
psod-brochure-2008.pdf. 

Bjart yfir orkumálum þjóðarinnar. Viðtal við Guðna Jóhannesson orkumálastjóra (2008, 17 
október). Viðskiptablaðið. 

Burnside, C., og Dollar D. (2000). Aid, policies, and growth. American Economic Review, 90 (4), 
847-68. 



178 


Áframhald alþjóðavæðingar íslenskra fyrirtækja 


Easterly, W., Levine R., og Roodman D. (2004). Aid, policies and growth: comment. American 
Economic Review, 94 (3), 774-80. 

Inter-American Development Bank. (2006). IDB and the private sector. http://www.iadb.org/ 
NEWS/ articledetail.cfm?language=English&ARTID=2882&ARTTYPE=BP. 
Inter-American Development Bank, Inter-American Investment Corporation og Multilateral 
Investment Fund. (2004). Private sector development strategy. 
http://www.iadb.org/sds/doc/PSDstrategyPSCC4edited.pdf. 

International Finance Corporation. (2006). Financing electrical equipment worldwide. 

http://www.ifc.org/ifcext/gms.nsf/AttachmentsByTitle/Electrical_Equip_Brochure/ 

$FILE/Electrical+Equip+Broch.pdf. 

Meldrum, D. H. (2000). Country risk and foreign direct investment. Business Economics, 35 
(1), 33-40. 

Ný fjárfestingartækifæri. (2007, 7. mars). Morgunblaðið. 

Porter, M., og Ketels, C. (2008, 6. nóvember). Quo Vadis - Hvert stefnir þú, ísland. 
Fréttablaðið. 

Rajan, R. (2005). Aid and growth: the policy challenge. Finance & Development, 42 (4), 53-55. 
Tooman, C. (2004). Measuring opportunity and risk in global energy investments: practices 
and techniques for assessing international investment risk and enhancing capital 
allocation. Journal of Structured and Project Finance, 10, 62-73. 

West, G. T. (1999). Political risk investment insurance: a renaissance. Journal ofProject Finance, 
5 (2), 27-36. 

World Bank. (2007). Doing business 2008. 

http://www.doingbusiness.org/documents/FullReport/2008/DB08_Full_Report.pdf. 

Um höfundinn 

Hilmar Þór Hilmarsson er dósent við viðskipta- og raunvísindadeild Háskólans á 
Akureyri. Netfang: hilmar@unak.is. 




Journal submission guidelines 


Submissions should be sent through the journal's online system at bjss.bifrost.is. 
Prospective authors must create a username and password before submitting an 
article. Informal enquiries may be directed to the editor at ian@bifrost.is. Submitters 
should specify the intended category of their work (peer-reviewed article, working 
paper, review, etc.) The main working languages of the journal are Icelandic and 
English, but material may be published in other languages if circumstances warrant. 
The journal has a flexible policy on citation style, but expects consistency within each 
submission. Tables and figures should be submitted in an editable format. Further 
guidelines for authors, as well as a word processing template in .odt and .doc format, 
are available online at bjss.bifrost.is. 


Leiðbeiningar varðandi greinaskrif 

Greinar skulu sendar með rafrænum hætti í gegnum bjss.bifrost.is. Höfundar efnis 
þurfa að hafa notandanafn og aðgangsorð áður en þeir senda inn greinar. Óformlegar 
fyrirspurnir má senda til ritstjóra á netfangið ian@bifrost.is. Þeir sem senda inn efni 
þurfa að láta þess getið hvort um er að ræða grein til ritrýningar, vinnugrein, ritdóm 
eða annað. Tungumál efnis í tímaritinu eru íslenska og enska en hægt er að birta efni 
á fleiri tungumálum ef ástæða er til. Stefna tímaritsins varðandi heimildaskrá og 
meðferð heimilda er sveigjanleg en ætlast er til þess að samræmis sé gætt innan 
hverrar greinar fyrir sig. Töflur og myndir skulu sendar inn þannig að hægt sé að 
vinna í þeim ef þörf krefur. Frekari leiðbeiningar fyrir höfunda sem og 
ritvinnsluform á .odt og .doc formi eru aðgengilegar á bjss.bifrost.is. 



